Google 



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| 






Vi u <-<? v^ C- S 



COFIANT 



Y DIWEDDAR 



BARCfl. DAVID WILLIAMS, 



CHICAGO; 



YN N^TDA 



RHAI 01 DRAETHODAU A'l BREGETHAU. 



GAN Y 

PARCH. WnjilAM HUGHES, ^ 

R ACI NE. 



< ^ « ^ * 



J 



UTICA, N. Y. 
X. J. GRIFFITHS, ARGRAFFYDD, EXCHANGE BUILDINGS. 

187e. 



mi n::\v touk 
,:;.■ LiniiAKT 

{0935VII 



CYFLWYNIR 

Y GYFROL FECHAN HON I 

WEDDW A PHLANT EI GWRTHDDRYCH, 

FBL ARWYDD O 

t 

GYDYMpEIMLAD A HWY YN EU GALAR ; 

i 

AC HBFYD I 

BENJAMIN JONES, YSW., 

LLANBLU, SWYDO GABRFYRDDIN, D. C, 

PEL AMLYGIAD O BARCH DILEDRYW IDDO AM £1 OFAL 

A'l DDARPARIAETM GYFLAWN I'R GWRTHDDRYCH 

PARCHEDIG, A'l DEULU AR EI OL. 

YR AWDWR! 



EHAGYMADEODD. 

L 



♦ •♦ 



Y mae awdwr j Cofiftnt bychan hwn, am y diweddar 
Barchedig D. "Williams, Chicago, gynt o Lanidloes, G. C, yn 
amcanu galw sylw y darllenydd at rai o*r dyledswyddau a 
Byrth i'w ran, pan y delo o dan yr un amgylchiadau ag y daeth 
y gwrthddrych drwyddynt, gan obeithio y gallai sylwadau o*r 
fath fod o fwy o werth na^r banes yn ei noethder. Ond pa un 
bynag ai cyrhaedd yr amcan ai methu a wnaf , nid oes i mi 
bellach ond ei adael fel y mae. 

Y mae yn sicr y gwel y craffus fod dyddiad genedigaetb y 
gwrthddiycli mewn un man yn cael ei nodi Cbwefror 28ain, 
ac mewn man arall yn Cbwefror 29ain. Ond gan iddo gael ei 
eni ar y dydd olaf o'r mis hwnw, a bod y flwyddyn 1800 yn 
flwyddyn naid, rbaid mai y nodiad olaf yw y cywir. 

Dylwn gydnabod hefyd fod rhai brawddegau o waith y 
gwnhddrych yn bur anystwyth a thywyll, ac er eu bod mor 
anhawdd eu deall, ofnem eu newid, rbag gwneyd cam a*i 
f eddwl cryf ef . 

Digon tebyg y gwel Uygaid y cyhoedd rai gwallau argraff- 
yddol yn y llyf r, a llawer iawn o wallau Uenyddol, gan hyny 
erf yniaf ar y darllenwyr ddiwygio y dosbarth cyntaf o'r beiau, 
a maddeu y cyfan o'r desbartb mawr diweddaf. Gadawaf ar 
hynyna o Ragymadrodd^ gan ddymuno i*m Uaf ur egwan bwn 
-wneyd lies iV boll ddarllenwyr, beb wneyd un niwed i neb. 

Eicb gwasanaethydd Uesg yn y rban bon, 

WILLIAM HUGHES. 
JUciNE, Wi8,y Awst 15, 1876. 



CYNWVSIAD. 



PENOD I. 
Sylwadau Arweiniol Tu dal. 9 — 15 

PENOD II. 

Lie ac Amser ei Enedigaeth— Ei Rieni— Ei Addysg Foreuol— Syl- 
wadau ar Addysg Mam — Manteision ac Anfanteision Boreu ei Oes 
—Dylan wad ei Addysg Tu dal. 15—28 

PENOD III. 

Ei Duedd at Bregethu— Ei Wrthgiliadyn 15 oed— Sylwadau ar 
Wrthgiliad yn ei Achosion, ei Achlysur, a*i Beryglon — Pwysig- 
rwydd Holwyddori yr Ysgol Sabbothol . . . . Tu dal. 28 — 41 

PENOD IV. 

Ei Ddychweliad yn ol i'r Eglwys yn 20 oed— Ei Wasanaeth ynddi 

Sylwadau ar Ddysgyblaeth Eglwysig— Diwygiad Beddgelert— 

Crefydd Deuluol— Hawliau y Sabboth Cristionogol, 

Tu dal. 42—57 
PENOD V. 

Ei Hanes yn Dechreu Pregethu— Sylwadau ar Alwad i*r Wcinidog- 
aeth, a'r Cymwysderau Rheidiol i'w Chyflawni, Tu dal. 57—74 

PENOD VI. 

Ei Hanes o'i Ordeiniad hyd ei Symudiad i America— Sylwadau ar 

• Bwysigrwydd a Hawliau y Weinidogaeth— Gallu ac Ymroad ein 

Tadau yn Gorchfygu hoU Anfanteision eu Hoes, Tu dal. 74—86 

PENOD VII. 

Ei Hanes o'i Ddyfodiad i America hyd ei Ymadawiad o Ohio— Syl- 
wadau ar Gysylltiad Gweinidogion ac Eglwysi y T. C. ft*tt Gilydd 
yn America— Ei Ddiflfygion, ei Duedd Beryglus, yn nghyda'i 
Angenion Tu dal. 86—96 



*•• 



Vlll CTlSrWYSIAD. 

PENOD VIII. 
£i Symudiad a'i Arosiad ]rn Milwaukee a Chicago, Ta dal. 96—102 

PENOD IX. 
Ei Ddyddiau Diweddaf Tu dal. 103— 118 

PENOD X. 

Ei Nodweddion Gweinidogaethol Tu dal. 119 — 128 

PENOD XI. 

Llythyrau at yr Awdwr, gan Dr. Roberts, a chan Mr. Thomas Wil<- 
liams (Hafrenydd), Llanidloes, G. C Tu dal. 128 — 144 

BARDDONIAETH, 

Gan Eos Glan Twrch — lonoron Glan Dwyryd — Rhisiart Ddu o 
Fon— Will Jones — Bedd argrafF, gan W. W. Rowlands — Lines 
Addressed to Mrs. Williams, Tu daL 145 — 149 

FAMILY CHAPTER. 

Reminiscences by his Afflicted Wife — By his Daughter Margaret — 
Cofi^dwriaeth am Mrs. Jones, Banc, Llanidloes, Tu dal. 150 — 160 

EI DRAETHODAU, EI FARDDONIAETH, &c. 

Cyngor wrth Ordeinio— Y Llwybr Cul — Eithafion Pechadurus — Ei 
Alar ar ol ei Blentyn, John Henry, yn Remsen, Tu dal. 161 — 193 

SYLWADAU BYRION, 

Yn Dangos Duwiolfrydedd ac Arabedd y Gwrthddrych, 

Tu dal. 194 — 200 
PREGETHAU. 

Pregeth I., a Draddodwyd yn Nghapel Pall Mall, Liverpool — 
Pregeth II., a Draddodwyd yn Nghyfarfod Blynyddol Croesos- 
wallt, 1836— Pregethau III. — V Tu dal. 201—258 



C O F I A N T 



Y PARCH. DAVID WILLIAMS, 

CHICAGO, ILLINOIS. 



PENOD L 

SYLWADAU AHWEmiOL. 

Y mae bywgraffiaeth yn ddosbarth gwerthfa*wrr o 
lenyddiaeth pob cenedl ag sydd wedi esgyn yn uchel 
mewn gwybodaeth a choethder crefyddoL Haues dyn 
y w yr hanes mwyaf deniadol i chwilfrydedd y meddwl 
o bob hanes a ellir ei gyflwyno.iV sylw; o herwydd ei 
berthynas agos &'r dyn a'i darlleno. Yr ydyro yn 
teimlo ein bod yn darllen ein hanes ein hunain, mewn 
rhan, os nid yn gyflawn, pan fyddom yn darllen hanes 
unrhyw ddyn. Fel y mae gan bob person ryw nod- 
weddion ag sydd yn ei wahaniaethu oddiwrth bob per- 
son arall o'r hil ddynol, felly hefyd y mae gan yr holl 
hil ddynol lawer o nodweddion sydd yn eu harddangos 
oil yn hynod o debyg iV gilydd. Y mae y gwahan- 
iaethol a'r tebygol yn ddwy ddeddf sydd yn cyd-redeg 
drwy holl ddynolryw, yn gystal a thrwy holl ranau er- 
aill y greadigaeth eang; a digon tebyg ein bod yn 
cyfarfod d'n gilydd mewn tehygolrioydd yn llawer aml- 

B 



10 COFIANT Y DIWBDDAB 

ach nagyrydym yn ymadael A'n gilydd mewxigwahan' 
iaethau, gyda phethau bywyd cyflfredin. 

Gellid meddwl hefyd fod banes dynion enwog, y rbai 
a wnaethant argraff ddofn a pbarbaol ar feddwl ac ar- 
ferion cenedl neu genedloedd y ddaear, yn etifeddu 
cryn lawer o'r rhagoriaethau dymunol hyny sydd yn 
cael mynediad helaeth i mewn i'r boll ystafelloedd 
mwyaf cysegredig a fedd y fynwes ddynol ; yn ngbyd 
a'r nertboedd hyny sydd yn dylanwadu ar ysbryd y 
meddwl yn ffurfiad yr arferion dilynol. Gan byny 
dylai y ffeitbiau hyn, sydd yn cymell arnom wasanaeth 
mor wertbfawr, gael eu derbyn a'u defnyddio genym i 
sicrbau caffaeliad amcanion teilwng o Gristionogaeth 
bur ; ond pa ddefnydd bynag a wnawn ni o byn, y mae 
y drwg wedi cymeryd mantais eisoes ar y gogwyddiad 
cynenid hwnw sydd yn y meddwl at banes dyn, i lunio 
lluoedd ffugchwedlau gwageddol, i bortbi y cyfryw 
dueddfryd, y rbai sydd yn gwanbau ac yn gwenwyno 
miliynau o eneidiau gwertbfawr y genedlaetb bresenol. 

Dywedodd un awdwr enwog, mai bywgraffiad ar 
raddfa eang ydyw banes y byd a'r eglwys ; ac y mae 
ein teimlad personol ninau yn dywedyd y byddai dar- 
Uen banes Persia, Groeg, Ebufain, nen unrbyw wlad 
arall, a gyrhaeddodd fawredd yn ddiweddarach, yn 
Uawer mwy o boen i'r darllenydd nag o bleser, pe tynid 
allan o honynt banes bywydau y breninoedd, y gwlad- 
weinwyr, y rhyfelwyr, a'r doethion a fu fel goleuadau 
dysglaer ynddynt. Byddai mor boenus i hanesydd eu 
darllen, meddwn, ag a fyddai i atbronydd arsyllu ar y 
ffurfafen beb na baul, na lloer, na seren iV canfod 
mewn un man ar ei gwyneb anfesurol. Yr un modd 
y mae befyd ar ran banesiaetli eglwysig ; wrtb i ni 



w 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 11 



ddilyn hanes yr eglwys i fyny ac i lawr, drwy wahanol 
gyfnodau, o amser sylfaenydd Cristionogaeth hyd yii 
bresenol, y peth sydd yn sirioli mwyaf ar ein teimlad- 
au, yn chwanegu mwyaf ar ein trysorau, ac yn grym- 
uso mwyaf ar ein meddyliau, ydyw cyfarfod mor fyn- 
ych & hanes eu henwogion, y rhai a roisant eu delw 
mor ddwfn yn ei hysbryd, ac a ddygasant elfenau new- 
yddion mor werthfawr i mewn i'w chymeriad, a'r cyfan 
mor afaelgar fel nas gallodd holl dymestloedd yr oes- 
oedd en gweithio hwy ymaith yn Uwyr. Yr oedd gan 
Fab Dafydd ei gedyrn yn mysg miloedd Israel yn mhob 
oes a dreuliodd y byd, y rhai a gyflawnasant weithred- 
oedd nerthol mewn cysylltiad & theyrnas ein Gwared- 
wr ar y ddaear. Enwogion gwledydd ac eglwysi sydd 
yn rhoddi enwogrwydd ar eu hanes ; ac os na cheir yn 
y naill a'r Hall bersonau enwog, fe syrth yr hanesydd- 
iaeth i ddifodaeth yn fuan, pa mor fedrus bynag /yddo 
ei hawdwr fel hanesydd deniadol ac adeiladol. 

Y mae rhan helaeth o'r Beibl wedi ei ysgrifenu yn 
hanesyddol gan ddynion sanctaidd Duw, a'r rhan hel- 
aeth hono wedi ei gwneyd i fyny o fywgraffiadau Uu- 
aws mawr o bersonan gwahanol eu hamgylchiadan a'u 
cymeriadau. Y mae gan hanesiaeth yr Ysgrythyr 
Ldn rai gwrthddrychau mor wrthun eu cymeriadau, 
fel nas gellir eu cyfrif yn werth eu cofnodi ond yn unig 
fel moddion neu gymelliad ymogeliad i'w darllenydd^ 
Ond yn gyffredinol, dynion o'r cymeriad mwyaf an. 
rhydeddus yw ei gwrthddrychau — dynion a'u cymer- 
iadau wedi eu gweithio o'r elfenau mwyaf prydferth a 
pharhaus, sef mawredd a daioni, a'r rhai hyny wedi eu 
dangos yn yr amgylchiadau hynotaf. Dyma sydd yn 
gwneyd eu bywgraffiadau mor ddeniadol i'r meddwl, a 



12 COFIANT Y DIWEDDAR 

maethlon i'r galon, ac ar yr un pryd yn cadw eu pwys- 
igrwydd i bwyso yn barhaus ar feddwl y darllenydd. 
YmddeDgys mai cysylltiad hanesiaeth & phersonaa 
sydd yn ei wneyd yn bwysig, a chysylltiad y personau 
drachefn & Daw, eu deddfwr a*u barnwr, yw ffynonell 
wreiddiol y pwysigrwydd hwnw. Diameu fod hoU 
fywgraffiadau y Beibl wedi eu bwriadu i ddysgu eg- 
wyddorion moesol i ddyn, yn gystal ag i gofnodi am- 
gylchiadau ac amserau a gyfarfu A^r gwrthddrychan. 
Nid mantais fechan i ddyn i gyrbaedd adnabyddiaeth 
gywir egwyddorion drwg a da, ydyw eael cyfleusdra 
i edrych arnynt yn gweithredu. Y mae yn haws deall 
peiriantwrth edrych aruo yn gweithio, nag wrthgraffu 
ar ei gyfansoddiad tra heb fod ar waith. Felly y mae 
yn llawer haws eael golygiadau cywir am natur eg- 
wyddorion da a drwg wrth edrych arnynt yn ymweith- 
id allan drwy gymeriadau personau, nag wrth gael dar 
luniad arddansoddol o honynt yn eu noethder. Ac y 
mae yn eithaf eglur, yn mhellach, fod edrych arnynt 
yn eu safle ymarferol, yn cynyrchu cymellion cryfach 
yn serchiadau yr edrychydd i garu daioni a chasAu an- 
wiredd, nag wrth edrych arnynt mewn un wedd arall. 
Y mae egwyddorion yn eael eu harddangos yn nghym- 
criadau enwogion y Beibl fel pe baent wedi eu troi i 
fod yn "ysbryd yn bywhau." Y maent yn eael eu had- 
gyfodi i jfy w drosodd a throsodd am oes y byd yn myw- 
ydau y cenedlaethau a ddarlleno am danynt Dichon 
mai hynyna yw y rheswm na roesai yr Arglwydd yn ei 
lyfr fwy o draet)iodau manwl ar natur ac effeithiau eg- 
wyddorion drwg, a gwerth a rhinwedd egwyddorion 
da, yn hytrach na^u harddangos mewn sefyllfa mor 
wasgaredig ag y gwnaeth yn nghymeriadau personau. 



BA.RCH. DAVID WILLIAMS. 13 

Y mae y golled am draethodau cryno ar wahanol eg- 
wyddorion yn cael ei wiieyd i fyny yn gyflawn mewn 
bywgraflBadau yn y Beibl. Os ewyllysia neb gael gol- 
wg glir ar erchylldra cenfigen, darllened hiEines bywyd 
Cain ; ac os dymunir deall natur a helaethrwydd cal- 
edwch calon, ynigydnabydder ag ymddygiadau Phar- 
adh ; ond os am dymer greulon yr edrychir, ceir hono 
yn gorwedd ar wyneb cymeriadau Manasseh a Herod ; 
a'r man goreu am eglurhad ar anwaJalwch meddwl, 
yw bywgraffiad Saul, brenin Israel ; a diameu mai y 
cyffeusdra goreu a fedd y byd i weled rhagrith a brad- 
wriaeth, yw hanes Judas Iscariot. 

Yn unol d'r un cynllun dwyfol y mae y Beibl yn 
arddangos yr egwyddorion a'r rhinweddau llednais 
hyny sydd yn bywhau ac yn prydferthu y bobl dded- 
wydd hyny sydd yn cael eu hadferu i ddelw Duw yn y 
bjd, a'u cymwyso i "gael rhan o etifeddiaeth y saint 
yn y goleuni." Y mae bywyd Abraham ffyddlawn yn 
traethu yn fwy goleu a meistrolgar am natur ac effeith- 
iau ffydd na dim a draethwyd erioed ar lafar na llyfr am 
dani ; ac yn mha draethawd y ceir darluniad mor fyw- 
iog a hyawdl ar elfenau a gweithrediadau amynedd, ag 
a geir oddiar dafod buchedd y patriarch Job ? Y mae 
ymarweddiad Moses hefyd yn eglurhad eangach a mwy 
treiddgar ar larieidd-dra crefyddol, na dim a ellir ei 
weled o dan ffurf draethodol yn mysg boll lyfrau y byd ; 
ac nis gallwn lai na barnu fod nodweddion bywyd loan, 
y dysgybl anwyl, yn arddangosiad mwy tarawiadol ar 
rinweddau a phrydferthion cariad Cristionogol, na'i 
hoU ysgrifeniadau ef ei hun, er eu hoU ragoriaethau. 
A diameu fod s^l ac anturiaethau cenadol Paul, apos- 
tol y cenedloedd, fei y maent yn cael eu dal i fyny yn 



COFIA.HT Y DIWBDDAR 

yn amiygiad mwj treiddgar a gafaelg&r o 
than cenadol eglwys Crist, na'i holl ysgrif- 
tyda'u gilydd. 

hwaDegn eto, fod yr un rhinweddan gogon- 
gyda Uawer mwy o belaetbrwydd a phur- 
,fod yn mywyd yr Arglwydd leau. Os es- 
idigon uchel ar y twr, ac edrych yn ddigon 
ymeriad ef, cawn weled ei fod yn cael ei 
ly o'r doniau prydferthaf a fedd Ysbryd 
Dedd addfwynder, goatyngeiddrwydd, aanct- 
cariad, &c., yn cael en gweitliio a1lan i ber- 
ganddo drwy holl dymor ei yrfa ddaearol ; 
J cyfati o honyntyn dysgleirio mordanbaifl 
tiad ag ef, fel y gelwid ef " y peth sanct- 
j " Haul cyfiawuder," Nid yn unig yr oedd 
10 y byJ, ond yr oedd efe yn oleuni y byd. 
byw yn y byd ydoedd efe ; nen sancteidd- 
yw ar y ddaear ydoedd efe, Dyma ei gym- 
afesnrol i fod yn esiampl gjflawn i eainty 
IF y ddaear drwy holl oeaoedd y byd. Fe 
ihell yh mlaen ar bawb fel esiampl, hjd yn 
imser "y bydd ar ffrwynau y meirch Sanct- 
i'r Arglwydd ;" a bqd marcbnad ac elw y 
yn Bancteiddrwydd I'r Arglwydd ; a phob 
Jerusalem ac yn Judah yn sancteiddrwydd 
y llaoedd."— Esa. 23: 18; Sech. 14: 20,21. 
r ystyriaethau a grybwyllwyd yn flaenorol 
s a gymer egwyddorion crel'ydd i ymddad- 
■hymeriadau CrisUonogion cywir, yn nghyd 
iydd ganddynt yn yaefyllfa gyhoeddua bono 
In yn ddaionus ar ddarllenwyr eu bywgraff- 
liwn ddigon o reswm gan ysgrifenydd y cof- 



BAROH. DAVID WILLIAMS. 15 

iant hwn am ei wai^h yn cydsynio a'i benodiad i chwan- 
egu rhyw fymryn at fanteision ei genedl yn y ffordd 
hoD, drwy ddwyn iV sylw ycbydig ohanesei ddiwedd- 
ar gyd-lafurwr yn yr efengyl, y Parchedig David Wil- 
liams, Chicago. 



PENOD 11. 

EI DDYDDIAU BOHEUOL, Ed CYSYLLTIADAU, &C. 

Gan fod gwrthddrych y cofiant hwn wedi ysgrifenu 
cryu lawer o hanes ei tywyd yn y triugain mlynedd 
cyntaf o'l oes, y mae yn bur debyg mai y defnydd y 
dysgwylir i'r ysgrifenydd wneyd o bono ydyw ei gyf- 
Iwyno fel y mae i'r darllenydd, bob yn ycbydig, ac yna 
gwneyd rhyw sylwadau arno, with fyned yn mlaen, yn 
ol y barno yn angenrheidiol a doeth. Dicbon y dylid 
crybwyll yma, fod yn bur amlwg ddarfod i Mr. Wil- 
hams ysgrifenu llawer o bethau am dano ei hunan na 
feddyliodd iddynt gael eu cyhoeddi yn ei fywgraffiad 
cyhoeddus ef, er eu bod, efallai, o werth mawr i'r per- 
thynasau, fel cof^odion teuluol. 

Deehreua adrodd ei hanes drwy ddywedyd : " Gan- 
wyd fi Chwefror 28, 1800, mewn He a elwir Bonterwyd 
(Bonthirwydd). Yn yr hen amser yr oedd pont dros 
afon Rheidiol, mewn He 9yfyng ar yr afon, o brenau 
hirion a gyrhaeddent o'r naill ochr i'r Hall ; y dyfnder, 
efallai, i waelod yr afon yn 100 Hath. Gelwid y He 
erchyll, arswydol hwn yn.Talwrn ; y mae sefyllfa y fan 
ar y flfordd o Aberystwyth i Lanidloes, oddeutu 12 
milldir oddiwrth y cyntaf^ a 18 milldir oddiwrth yr 
olaf." 



COFIAKT Y OIWEDDAB 

gymjdogaeth fynyddig |ac anghysbell yn yi 
wyd ein gwrthddryoh. Yr oedd ei thrigol- 
a gwasgarn ya bellach oddiwrtb en gilyddyn 
hyny nag ydynt yn bresenol. Taflodd rhag- 
dwyfol rai o honynt i fyw gyda ydefaid ar 
[nynyildoedd llymion, aceraill rhwng ybrp- 
on, i drin y da blithion, tra y gadawai j 
'rtb odran y mynyddoedd i fyw ar ir a medi. 
benw cynteftg Talwrn, (Tal-gwrn), ei bod 
go oddiar y dyffrynoedd, a goaod ei phen i 
fronan y mynyddoedd oeaol; ac y mae ban- 
Dreswylwyr, dracbefn, yn dangos nad oedd 
y celTyddydwr yn aflonyddu nemawr ar daw- 
lywyd patriarchaidd ar y pryd hwnw. Qellid 
d y dull henaM yma o fyw, oedd gan ein 
iicbeldiroedd en gwlad, yn bnr fanteisiol i 
i eu dedwyddwch; a gallai ei fod befyd yn 
^menyddian yn loewacb, er cynyrchu medd- 
ich nag eiddo preswylwyr yr iseldiroedd, fpl 
yr enwog a'r ffraeth Dr. Duff, o Scotland, 
il. 

faint bynag o argraff a dderbyniodd meddwl 
David oddiwrth awyragoJygfeydd ei legen- 
I ydoedd yn dechreiiymagor q flaen gwahan- 
ychan, a derbyn ei eyniadan cyntaf oddi- 
mae yn sicr fod y cyfejriad a pymerodd yn 
faboed, yn llawer mwy dyledus i'w addjsg 
nag i'w dylanwad hwy. Efe a ddywed am 
am : " Yr oedd fy rhieni, Thomaa a Dorotby 
fn amaetliwyr, yn byw yn dra chyaurus, er 
tyddyn yn fawr, Yr oeddynt yn grefydd- 
oaidd, yn fanw] gyda boll ddyledswyddan 



BARCH. DATID WILLIAMS. 17 

crefydd* Nid oedd fy nhad ond byr ei ddawn, eto yn 
wastad yr oedd i'r pwrpas pan ddywedai unrhyw beth 
yn yr eglwys, a bob amser yn dderbyniol. Yr ydoedd 
yn ddiacon yn yr eglwys ; bu fyw i oedran teg, 84 
mlwydd oed ; bu farw mewn tangnefedd, wedi bod yn 
proffesu crefydd dros 60 mlynedd. Yr oedd fy mam 
yn nodedig mewn duwioldeb, yn helaeth mewn dawn a 
gwybodaeth ; mynych y cyngorai yn y cyfarfodydd eg- 
Iwysig ; yn ngwyneb absenoldeb fy nhad weithiau yn y 
teulu, ni byddai un amser fwlch yri yr addoliad tenlu- 
aidd; byddai yn wastad yn ymaflyd yn y gwaith pwys- 
ighwn pan fyddai fy nhad oddi cai*tref; i'e, gwnai 
weithiau bob yn ail ag ef pan y byddai gartref. Yr 
oedd yn nodedig am ddarllen y Beibl a gweddio ; llaw- 
er awr y collld hi o'r teulu, byddai ganddi leoedd pen- 
odd mewn dirgel-fanau ; ymneillduai a'i Belbl gyda hi 
i gyfrinachu d'r Arglwydd. * * * Byddai yn eael 
ymweliadau grymus iawn weithiau yn moddion gras, 
nes tori allan mewn gorfoledd a mawl ; ystyrid hi yn 
dduwiol iawn o'i mebyd ; cyngcrai ei phlant yn ddif- 
rifol a diflino; gweddiai drostynt yn afaelgar a dibaid, 
ie, yn eu clyw yn ami iawn ; byddai yn cyngori a 
gweddio yn ami iawn mewn dagrau. Yr ydoedd y 
brawd Daniel Jones, Sir Gaernarfon, yn pregethu yn 
nghapel Bonterwyd ar ddiwedd ffair Rhos, fel ei gelwid. 
Yr oedd fy mam yn rhwym o fyned i'r ffair, ond pen- 
derfynodd fwynhau y bregeth cyn cychwyn, a mawr 
oedd ei mwynhad; torodd allan i orfoleddu, gan an- 
nfijhofio pob peth. Ond rywbryd cychwynodd i'r ffair, 
ac ar y ffordd wrth ddychwelyd cymerwyd hi yn glaf 
afr colic ; methodd ddyfod yn bellach na Ysbyty Yst- 
wyth; ynoybu mewn tafarn am ddau ddiwrnodmewn 



18 



COFIAST Y DIWEDDA.B 



poenan mawrion yn ymdrechu ag angan, pan y gor- 
i gyrfa yn orfoIeddiiB a buddngoliaethns, yn 
1 oed," 

cndithion gwerthfawrocaf i feddwl ieuanc 
feitliriD o dan arolygiad tnam dduwlol a 
mae mwyDeidd dra doethineb, os bydd wedi 
heru 6, duwioideb diamheiiol, yn sicr o ddy- 
a dda ar feddwl plentyn, gan nad oddiwrth 
' i gyffyrddiad ag ef ; ond oa bydd y galln 
m cyaylltiad 4 thynerwch mam rinweddol, 
cyrhaedd I'r man nesaf i allu Duw ei hunan 
'1. Nid yw awdurdod gallaoedd mawrion y 
ond fel cyagod neu wagedd, yn diflanu fel 
en cymharn A galla hon ; o lierwydd nid 
nt hwy an fynedfa i fyd y meddwl — byd 
—ond yn nnig pan ewyllyaio ei feddianydd 
irau i'w dderbyn ef i mewn. Ond am allu 
^dol, galla meddwl ydyw, a meddwl ei tby- 
;iriogaeth benaf ei weinyddiad. Digon tebyg 
3 brenines Lloegr yw y deiliaid hoffaf o'u 
ddaear; er hyny dywedir yn eithaf priodol, 
'ictoria yfam, yn llawer eryfach na gallu 
frenines. Y mae boll bethau mam, pan es- 
ifle briodol, yn ymdoddi i'w gallu, hyd yn 
ii Uygaid, ffurfiad ei gwyneb, tfln ei llais, sy- 
haelodaa, yagogiad ei cborff, a geiriau ei 
mae y gogwyddiad natariol Bydd yn aerch- 
li at en plant, ac ciddo y plant at en rhieni, 
fawr i rieni crefyddol i weithio eu haddysg- 
dngoliaeth ar y plant; a hwynt-hwy hefyd 
el y cyfle cyntaj i ddylanwadn ar eu medd- 
' mae yr argraflf a dderbyn iantgyntafynfwy 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 19 

gafuelgar ar y meddwl na'r argraffiadau ar ol hyny. Yr 
had da hwnw sydd yn cael dyfnder daear sydd yn dwyn 
allan ffrwyth i berffeithrwydd. Dylid cofio, hefyd, 
fod mesur helaeth o unffurfiaeth meddwl yn rhedeg 
drwy hpll gyfnodau by wyd dyn, er fod yr aingylchiadau 
yn amrywio llawer. " Hyfforddia blentyn yn mlien ei 
flfordd; a phan heneiddio nid ymedy & h\" Ond o 
bob cymelliad sydd gan rieni crefyddol i weinyddu yn 
ffyddlawn addysg dda i'w plant, y mae yn debyg mai y 
cryfaf o honynt oil ydyw yr ystyriaeth fod cyfamod 

' gi^asol Duw yn cysylltu crefydd y rhieni a'r plant gyd- 
a'u gilydd. Gen. 17:7. Gwyddom fod y cysylltiad 
hwn yn gyfryw nad ydyw ar y naill law yn tueddu i'r 
mesur Ueiafi gymylu penarglwyddiaeth Duw yn nghad- 
wedigaeth dyn ; ac ar y Haw arall, ei fod yn rhoddi y 

. sail gryfaf i rieni i hyderu y bydd iV haddysg deulu- 
aidd droi allan yn iachawdwriaeth i'w plant. Gellir 
bod mor sicr am ganlyniadau da i weinyddiad teilwDg 

. yr ordinhad hon, ar yr un tir ac i'r un graddau, ag y 
gellir bod am ganlyniadau gweddi, neu ryw ordinhad 
ddwyfol arall. Dywedodd un awdwr, wrth sylwi ar 
berthynas llafur a llwyddiant crefyddel : " Pe na buasai 
un berthynas yn bod, ond fod yn bosibl i'r llaifurus fod 
yn llwyddianus, ni buasai hyny yn gymelliad digon 
grymus i lafur; buasai yn diffrwytho dwylaw yr adeil- 
adydd; a phe buasai cysylltiad angenrheidiol, dieithr- 
iad, rhwng llafur a llwyddiant, buasai hyny yn cau 
Daw allan o'i ordeiniad ei hun ; a buasai creaduriaid 
moepol dan ddeddfau cyffelyb i bethau y byd elfenol." 

Y mae yn ddiameu fod addysg ei rieni, ac yn enwed- 
ig addysg ei fam, wedi bod yn fendithiol iawu i Mr. 
Williams yn nyddiau ei febyd, er na bu yn bob peth 



20 COFIANT Y mWBDDAR 

a ddymnnid iddi fod, fel y dengys efe ei hunan ar ol 
hyn ; ac y mae miloedd o engreifftiau eraill yn ein 
mysg sydd yn brofion amlwg o Iwyddiant addysg deu- 
luol yn y lleoedd y gweinyddid hi yn unol a'i gosodiad 
gan Dduw. 

Efe a ddywed yn mhel]ach,/wrth gyfeirio at fanteis- 
ion boreu ei oes: " Yr oedd fy rhieni yn byw yn ymyl 
y capel, ac yn eu ty hwy y byddai cartref pob preg- 
ethwr a ddeuent o bell ac agos. Cefais fanteision eu 
hymddyddanion, eu hymarweddiad, eu gweddiau ten- 
luaidd, eu cyngorion, eu haddysgiadau ; ac yn win cef- 
ais rai anfanteision oddiwrth agweddau, geiriau, dull- 
iau, a thymerau rhai o genhadon hedd, ar yr amser yr 
oeddwn yn ffurfio barn am danynt oil. * * * Yr 
oedd fy marn yn dra gwahanol am rai rhagor y lleill; 
eto addefaf nad oedd ond ychydig bwys yn fy marn i, a 
digon tebyg i mi lawer gwaith gondemnio y gwirion. 
Er ycwbl dichon fod yn hyn wer-? i weinidogion y gair, 
y rliai ydynt yn ymweled a theuluoedd wrth fyned a, 
dyfod; canys y mae yn sicr fod eu hymddygiadau 
yn gwneyd argraffiadau a esgorant ar ganlyniadau 
pwys ig. Gwn yn dda i ymddygiad rhai pregethwyr 
aros ar fy meddwl yn radd o ragfarn atynt na ellais ei 
gwbl ddileu tra bu y cyfryw byw, er nad oeddwn ond i 
bedair i wyth oed. * * * ;^j^ q^^^j yjj y gym- 

ydogaeth ychwaith gymaint o fanteision i ddysgu pech- 
odau ac arferion drygionus ag sydd mewn trefydd, din- 
asoedd, a lleoedd cyrchfa lla«ver o bob math o ddynion. 
Yr oedd yr ardal yn anghysbell, anedd yma ac acw, lieb 
fantais i weled llawer o ddynion, ond yn unigyn modd- 
ion gras. Yn mlynyddoedd cyntaf fy oes nid oedd yn 
arferiad, nac yn oddefol iawn, dybygem, i ddwyn plant 



M 



BAKCH. DAVID WIlLIAMS. 21 

i'r eglwys; dyma un anfantais a gefais yn y dechreuad ; 
ond pan oeddwn yn wyth mlwydd oed, penderfynwyd 
mewn cymanfa fod i orchymyn fyned allan am ddwyn 
y plant i'r eglwys, a'u haddysgu yno. Cyfarfu y pwnc 
da hwn a Uawer o wrthwynebiadau. Yr wyf yn cofio 
yn dda fod ymddygiadau yr ben flaenoriaid yn yr eg- 
lwys yr oedd fy rhieni yn aelodau, yn wrthwynebol a 
diflas iawn o'r pwnc; gwir na leiddient ddywedyd 
llawer yn ei erbyn, o herwydd awdurdod y gymanfa, eto 
isel a gwael oedd eu hymddygiadau ato. Pa fodd byn- 
ag, Uyncodd fy mam ef yn gyfangwbl, a dygodd ni i'r 
eglwys, o'r hynaf byd y plenty n sugno. 

Pan oeddwn o naw i ddeg oed, teimlais argraffiadau 

crefyddol tra dyfnion, er nad oeddynt ond.plentynaidd, 

a'u heffeithiau ddim amgen na cheisio gweithio allan 

amodau y cyfamod gweithredoedd ; gwneyd am fywyd 

oedd fy nghrefydd i gyd ; yr oedd iachawdwriaeth trwy 

ffydd yn Ngbrist, a maddeuant pechcdau trwy ei waed 

ef, a cbyfiawnder yn rhad trwy ei ras ef, yn bethau dy- 

eithr i mi. Yn raddol treuliudd yr argraffiadau byn 

ymaith, gan fy ngadael mewn cyflwr o golledigaetb a 

marwolaeth; eefais lonydd gan grefydd, oddieithr ar 

amserau, pan y deffroid fy ngbydwybod gan amgylch- 

iadaii, megys rhyw bregeth daranllyd iawn, cyflawniad 

rhyw fai, marwolaeth gyffrous dyn annuwiol — cynhyrfr 

ai pethau fel • byn fy ngbydwybod ar amserau, nes 

byddai yn taranu yn ofnadwy am dymor ; ond myned 

heibio yr oedd pob ystormydd, a'm gadael heb symud- 

iacl. Bum felly am rai blynyddoedd, mewn aflonydd- 

wch meddwl, nes gweddio, wylo, a methu cysgu ami 

noswaith. * * * Bum yn yr eglwys rywdduU hyd 

nes yr oeddwn yn 15 oed. Yr oeddwn am y tair blyn- 



aa COFEANT Y DIWEDDA.E 

edd cyn ymadael a'r eglwys yn fyyatyried fj hun, menn 
ir ; Did oedd i mi oleuni, pleeer, na dim cysur yn 
ety ; edrychaia dros y clawdd, gwelais fy ngbyf- 
1 oedd allan yn ddedwydd; canye caent hwy 
I fel y mynent ; yr oeddynt heb iau ; ond dywedai 
lydwybod wrthyf fi, Ni elli di wneyd fei y gwnant 
mnya yr wytti yn y society ; dywedai fy rhieni jr 
:th wrthyf, a gwyddwn inau mai gwell gadael 
wys OS na byddai fy ymddygiad yn wahanol i'r 
lad oeddynt yno ; ond nid oedd yr eglwya yn well 
uchar i mi ; yr oedd dwy awr y society cyhyd a 
3 i mi. Nid oedd y awyddogion yn bleidiol i fagn 
yn yr eglwya, a'n rhieni ninan wedi ein gwthio 
lewn, ac felly nid oedd nemawr blant ond nyni; 
Id fy ngbyfeillion oU allan, er eu bod yn blant 
jwyr, fel ninan ; yr oedd hyn yn peri i mi edrych 
fy hua mewn caethiwed; ond y peth oeddyn fy 
lynfwyna dim oedd gwaitli y swyddogion yn 
1yd yn gryf yn eu hymddygiadattj nad oedd ar- 
iisiau fy math i yn yr eglwya, ac nad oeddwn yn 
ja i'r lie cysegredig hwnw. Dymnnwn roddl 
> gyngor i awyddogion eglwyeig yn y lie hwn, 
Tolwg ar had yr eglwya. Gofelwch rhag gwneyd 
rfodydd eglwysig yn fath o garcharau i'r plant; 
ch atynt, dangoswch fod genych ofal am danynt, 
yddenwch A hwynt, gwnewcli Bjlw o honynt, gau 
Qiai plentynaidd yw plant; gair wrthynt eydd 
nt a phregeth i'r gwr; edrychiad alriol sydd 
■ o fawr werth iddynt. Y mae canoedd o blant 
wya ar faea y byd, fel y bum fy hnnau, o herwydd 
?giad diserch a diflas awyddogion eglwyaig atynt; 
lae llawer o rieni, fel fy rhieni inau, a wylaut 



I 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 23 

ddagrau yn hidl o herwydd ymddygiad oeraidd swydd- 
ogion- eglwysig at eu plant. Pa synwyr yw traethu a 
dadleu dros hawl plant i freintiau yr eglwys, a dwys 
wasgu ar y rhieni i ofalu am ddwyn eu plant yno, a'u 
ceryddu am beidio, pan y mae ymddygiadau swyddog- 
ion yr eglwys yn lladd hoU ddylanwad y rhieni, ac yn 
gwneyd yr eglwys yn fath o garchar i'r plant? Ni 
ddylai neb fod yn swyddog eglwysig osna bydd y pwnc 
fagu plant yn yr eglwys yn un o'i hoff bethau ef. 
* * * Ehaid dywedyd mai grym teyrnasiad a 
chondemniad pechod, a nerth gelyniaethol fy nghalon 
oedd gwrt.idd fy ymadawiad o'r eglwys; eto yr wyf yn 
maentumio na chefais chwareu teg oddiar law swydd- 
ogion eglwysig; yr wyf yn rhoddi achlysur fy ngwrth- 
giliad wrth eu drws hwy ; ni wnaetbant eu goreu i'm 
haehub ; ni chauasant fy ffordd i & drain. Er i mi gyf 
eiliorni fel dafad wedi colli, a chrwydro i anialweh 
gwag erchyll, ni ddaeth y bugeiliaid ar fy ol, i'm ceisio 
adref ; am hyn yr wyf yn eu beio yn fawr hyd y dydd 
heddyw," 

Gwelir fod Mr. Williams, yn y sylwadau blaenorol, 
yn cyhuddo blaenoriaid yr eglwys y perthynai efe iddi 
yn nyddiau ei ieuenctyd, o esgeuluso defnyddio y 
moddion oedd yn eu cyrhaedd i'w gadw o fewn yr eg- 
lwys. Y mae yn bur amlwg nad yw ein boll eglwysi 
ninau wedi ymryddhau yn hollol oddiwrth y diofalwch 
hwn hyd y dydd heddy w, er ei fbd yn un o'r arwydd- 
ion mwyaf bygythiol i'w llwyddiant Os na bydd yr 
eglwys yn edrych ar y ddyledswydd o ddiogelu y plant 
a roddodd yr Arglwydd o dan ei gofal yn un o'i gor- 
chwylion blaenaf, y mae yn sier y bydd hi drwy hyny 
yn gollwng o'i Haw un o brif gyfnerthion ei chynydd 



24 COFIAKT Y DIWEDDAB 

ei huQ. O'r plant a fegir gan ei haelodau y gwneir ei 
chyuydd i fyny yu benaf ; ac fe dybir ar seiliaa cryfion 
fod y nifer luosocuf o lawer o'r dychweledigion new- 
yddion a dderbynid yn y blynyddoedd hyn, yn blant i 
aelodan eglwysig. Yn mhellach, os cywir ydyw yr ad- 
roddiady fod naw o bob deg o'r dychweledigion Cym- \ 
reig wedi cychwyn eu bywyd o dan nawdd eglwysig, y 
mae yn awgrymn fod diffyg pwysig yu amaethiad plant 
Seion ; ac fe allai mai pan y byddont o ddeuddeg i dden- 
naw oed y maent fwyaf agored i dderbyn niwed oddi- 
wrth y diftyg hwnw. Tymor tyner ar feddwl ieuenc- 
tyd yw y cyfnod hwnw ar eu bywyd — tymor ag y mae 
nator o dan ei blodau, ac yn rhoddi addewidion teg am 
ffrwy th yn y dyfodol. Dyma yr adeg fwyaf peryglus i 
blant gael niwed oddiwrth awelon oerion ac awyr af- 
iach eglwysi fyddo yn ceulo ar eu sorod. Y mae y 
ffeithiau hyn yn ein harwain i farnu fod Uuaws mawr 
o blant a fu fel planhigion olewydd o amgylch bord y 
cysegr yn mlynyddoedd cyntaf eu hoes, wedi eu gadael 
i ddihoeni mewn newyn a syched gan yr eglwysi oedd 
wedi eu tynghedu gan Fab Duw ei hunan iV porthi d 
gwybodaeth ac & deall. 

Yn awr, gan fod meithriniad crefydd y plant mor 
ddiffygiol yn yr eglwys y dyddiau presenol, pa ryfedd 
ei bod felly yn nyddiau boreuol ein gwrthddrych ? Yn 
un peth, yr oedd yr arferiad o ddwyn plant i fyny yn 
yr eglwys yn beth newydd y pryd hwnw ; a gwyddom 
yn dda fod yn rhaid cymeryd cryn la^er o amser i ar- 
gyhoeddi cymdeithas neu gyfundeb o bobl o unrhyw 
beth a fo yn debyg o effeithio yn drwm arnynt ; a diau 
mai felly y bu gyda y pwnc hwn. Buasai braidd yn 
annaturiol i ni ddysgwyl i'r hoU flaenoriaid, mwy na'r 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 



25 



holl aelodau, i gael eu haddfedu ar unwaith i dderbyn 
cyfnewidiad a eflfeithiai mor fawr ar yr Holl gyfundeb. 
Yr- oedd gan bawb ei feddwl, a chan bob meddwl ry w 
[. gymaint o annibyniaeth. 

Y mae yn wir fod trefniadau achlysnrol y Method- 
istiaid Calfinaidd, o'u dechreuad, fel eiddo enwadau 
eraill, wedi ea gadael yn agored i gyfnewidiadau, os 
byddai amgylchiadaa yn galw am hyny ; a diarneu mai 
gwahanol amgylchiadau sydd wedi gweithio y cyfun- 
deb i'r ffarf a welir arno yn bresenol. Can belled a hyn 
y mae yn dwyn Uawer o ddelw ffarfiad yr eglwysi apos- 
tolaidd. Er hyny arwydd o ddoethineb a thynerwch 
grasol yw goddefgarwch a pbwyll wrth ddwyn i mewn 
osodiadau newyddion, rhag i ni fwrw ymaith yr hen 
drefniadau cyn iddynt golli eu defnyddioldeb. Ni 
ddylid oyfnewid er mwyn cyfnewid yn nnig. A phan 
y gwelir fod gwir angenrheidrwydd am ddwyn i mewn 
ryw drefniadau newyddion, dylid gwneyd hyny hyd y 
gellir yn y dull ac ar yr adeg y byddo y cyfundeb yn 
lied gyffredinol yn addfed i'w dderbyn, er na ellir, mae 
yn debyg, gael pob person, na phob eglwys, yn addfed 
ar unwaith. 

Peth arall a fu yn rhwystr mawr i'r plant gael eu 
haddysgu yn briodol yn ein heglwysi, driugain mlyn- 
edd yn ol, oedd diffyg cysylltiad digon agos rhwng y 
gweinidogion a'r eglwysi. Gellid meddwl wrth ddar- 
llen y Testament Newydd, mai rhan o wasanaeth pri- 
odol yr esgob neu y gweinidog ydyw bugeiliaeth eg- 
Iwysig, pa un bynag ai yn ei berthynas A'r hen neu yr 
ieaanc yr edrychwn arno. Y mae y flfaith fod dysg- 
yblaeth eglwysig wedi ei dal i fyny mor bur ag y mae 
yn y cyfundeb, gan ein hen ddiaconiaid, hebond ychyd- 





C0FIA.1IT T DIWEDDAK 

gymorlh j ^einidogion, am hir amser, yn 
Uawer mwy priodol i'n ayndod a'n diolcbgar- 
g i'n dirmjg a'n gwawd yn yr oea bresenoL 
byn hyn y mae pob eglwye, braidd, o dan oU 
]1 rbyw weioidog, yr hyn sydd yn arddangM 
ch am addyBg ac ymgeledd plant yr eglwys yn 
iau hyn yn gamwedd nas gellir ei esgnsodi. Ac 
y mae yn destya llawenydd mawr i bob edrycfa- 
:yriol, fod y fath gynydd wedi bod y biynyddoedd 
af ar weinyddiad addysg yn ein heglwysi. Oud 
ni Befyll yn rhy faith rhwng y darllenydd a'f 
drych, ni a ymneillduwn er mvyn clywetl beth 
ed efe eto, am ei addysg fydol yn nyddian ei 
; ac fel y canlyn y dywed efe : 
ais fanteiaion dyegeidiaeth tebyg i'r Gyffredia yn 
T, ac yn yr ardal yr oeddvn yn byw. Bhodd- 
n yr ysgol i ddechrea dysgn y llythyrenan pan yn 
1, a bam yno am flwyddyn a haner heb ddyagn 
I yr oedd fy rhieni a phawb a'm hadwaenai yn 
1 meddwl a dyvedjd na ddyagwo lythyren 
md dywedai fy nhad, ' Caiff gynyg ar nn flwydd- 
.' felly y bn, ac yn yspaid llai na blvyddyn 
lytbyrenn, sillebn, a darllen, fel y gallwn ddar- 
Meibl yn dda cyn bod yn bump oed ; ac yn 
agrifenn ychydig cyn myned trwy fy mbam' 
J oed. Cof genyf heddyw fy mod yn ysgrifeDQ 
yn oedran ein Harglwydd lesn Grist yn j 
'n 1805 ; ac yr oeddwn yn cael pleaer mawr yn 
j1 Sal; ac fel yr oeddent ffolaf, gwnaetbant fi 
aw pan yn ddeg oed. Cefais yagol o'r fath ag 
I yr ar^l lie yr oeddwn yn byw byd onid oedd- 
ddeng mlwydd oed ; ond wedi hyny bylchog 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 27 

iawn a fu hyd on id oeddwn yn 18 oed. T mae genyf 
gof penodol fy mod yn dysgu Lladin yn wyth mlwydd 
oed. ond nid aethnm yn bell mewn dysgu ieithoedd, yr 
hyn sydd yn fawr boen i mi drwy fy oes. Pan oeddwn 
b ddeg oed hyd yn ddeunaw, amddifadwyd fi yn fawr o 
fanteision ysgol ; canys yr oeddwn yn gorfod cynorth- 
wyo fy nhad ar y tyddyn, gan nad oedd iddynt fab ond 
myfi, oddieithr nn ieuanc iawn. Addefaf nad oeddwn 
fawr o weithiwr, a dywedai fy nhad nas gwyddai beth 
a ddeuai o honof, am nad oeddwn yn cymeryd gafael 
mewn gwaith a'm hoU egni. Llyfrau ac ysgrifenu, a 
gwneyd pregethau oedd fy hoif bethau." 

Cyn terfynu y benod hon, gellir crybwyll yn mhell- 
ach fod manylrwydd MnJWilliams mewn darllen ac ys- 
grifenu yn gywir, wedi ei gychwyn gan fanylrwydd ei 
addysg yn moreu ei oes. Peth anghyffredin iawn fuas- 
ai ei glywed ef yn gadael un gair heb ei adrodd wrth 
ddarllen, tta gadael un lythyren mewn gair heb ei sein- 
io yn eglur ; a byddai bob amser yn ysgrifenu ei hoU 
bethau mwyaf cyflFredin gyda yr un manylrwydd ag y 
darllenai. Y mae y diflFygion mawrion a glywir mor 
fynych mewn darllen cyhoeddus, yn arwyddo nad yw 
y manylrwydd a ddylai fod gyda dysgu plant yn yr \'s- 
gol Sabbothol, yn cael ei arfer yn y dyddiau hyn. Un 
o'r pethau mwyaf dolurus i deimlad cynulleidfa dde- 
allus a choeth, yw clywed gair Duw yn cael ei ddarllen 
yn fongleraidd. Ac yn sicr, fe ddylai y rhai sydd yn 
cymeryd arnynt ddarllen neu adrodd meddwl Duw i 
ddynion fod yn];llawer mwy gofalus i wneyd hyny yn 
gywir, nag wrth adrodd meddwl dynion 1 Dduw. 
Meddwl mawr a dwfn yw meddwl Duw, le, meddwl 
cyfari^al &'[ awdwr yw ei feddwl ef, a hwnw wedi ei os- 



28 COFIANT Y DIWBDDAa 

od yn fanwl mewn Uyfr i ddjnion. Gan hyny pa ipor 
ofalas ac ystyriol y dylem fod wrth ei ddarllen i gyn- 
nlleidfa ! Nid ydym yn cofio i Di wrando ar ein gwrth- 
ddrych yn darllen penod erioed na byddai yn ein 
rhwymo i wneyd hyny gyda ein manylrwydd mwyaf 
bob tro. Yr oedd ei ddnll manwl ac eglnrefo ddar- 
llen y Beibl yn cynyrchu awyddfryd manwl ynom ni- 
nan wrth wrando arno. 



PENOD III. 

EI OGWYDDIAD CYKAR AT Y WBINIOOGAETH, AC. 

Goddefir i'n gwrthddrych yn awr adrodd hanea e\ 
ymadawiad o'r eglwys, a'r modd y bu by w am yspaid 
ei arosiad allan o honi. 

" Gyda galar a gruddfan yr wyf heddy w yn adgofio 
y diwrnod y gwnaethum y penderfyniad y gadawn eg- 
lwys Dduw. Khoddais y penderfyniad mewn gweith- 
rediad Uewn ; troais ymaith, cyfeiliomais fel dafad 
wedi colli, crwydrais i anialwch gwag erchyll. Safodd 
cyngorion, bygjrthion, addewidion, ymresymiadau a 
dagrau fy rhieni ar fy flfbrdd ; codai cydwybod glodd- 
iau uchel, gan oaod ger fj mron y dyfodol mawr braw- 
ychus, gan ddywedyd, ' fieth a wnei yn niwedd hyn ?^ 
Melltenai bygythion y Beibl o flaen fy llygaid, a thar- 
anau cryfion y weinidogaeth a ferwinent fy nghlust- 
iau, nes fy ngwneyd yn eithaf annedwydd. Erbyu 
hyn wele fi o'r ta allan i furiau y ddinas sanctaidd, 
heb allu claimio yr un addewid ; bu am dymor yn dra 
anghysarus arnaf rhwng pob peth; ond yn raddol 
cryfheais, gan ymgymeryd & phethau y byd, y cnawd, 
a'r diafol, yn dra rhwydd a chyflawn. 

Y mae genyf yn awr i edrych dros bethau pum* 



BAROH. DAVID WILLIAMS. 29 

mlynedd fy ngwrthgiliad ; ni buont i mi ond dolur llyg- 
ajd a gofid calon, a gwrthddrych danodiadau cydwybod 
am fy oes ; nis gallat byth eu cyfrif ond rhyw fwlch 
gwag, ie, gwaeth, cyfaod o annuwioldeb cyhoeddus 
yn myddin y diafol, a hyny yn adnabyddus i bawb — 
.gwas pechod yn arddel ei feistr yn mhob man y bydd- 
wn, gan wneuthur ei orchymynion ef; ac nid rhyw 
beth haner pan oeddwn — un diddrwg, didda — nage, 
nid ymfoddlonwn ar fod yn un o'r privates, ond rhaid 
oedd i mi gael bod yn swyddog, yn mlaen, yn amlwg ; 
eto ni ollyngwyS fi i gyflawni rhyw bechodau cyhoedd- 
us gwrthun. Nid oeddwn yn arfer tyngu a chymer- 
yd enw Duwyn ofer ; ni thyngais ond unwaith, a hyny 
pan oedd un o'r anifeiliaid, wrth aredig, yn pallu er 
dim a gwneyd dim, cof genyf i mi offrymu i'r diafol, 
ond tybygid na chafodd hwnw genad i-w gymeryd ef ; 
a phe buasai yn ei gymeryd, nis gwn beth a wnaethai 
ag ef. Teimlais yn ddrwg iawn o herwydd yr anifawd 
hon ; bum yn dwyn fy mhenyd am lawer o ddyddiau, 
er mai grym profedigaeth a achlysurwyd gan yr asyn 
anhywaeth ydoedd ; eto ni fedrwn mewn modd yn y 
byd ymryddhau oddiwrth y teimlad o euogrwydd ; ac 
mor bell ag y gallaf farnu, bu y teimlad hwn yn bilsen 
mor chwerw i mi fel y cadwyd fi am fy oes rhag syrth- 
io i'r ffos hon mwy. Ni feddwais chwaith yn y tymor 
hwn o gwbl, er mai rhaid i mi addef fod rhyw ddynion 
drygionus wedi fy ngorfodi i yfed hyd feddwdod pan 
oeddwn yn bum' mlwydd oed ; a gwaith anhawdd iawn 
y teimlais y gorchwyl o faddeu i'r dyhirod a wnaeth 
hyn a mi. Ni bum erioed yn ymladdwr, ni tharewais 
neb erioed mewn dull o ymladd, gwell oedd^ genyf ddi- 
anc, er cael fy ngalw yn annewryn {coward) ; gwell 
oedd genyf fod felly mewn croen iach na tan gleisiau. 
Ni chyfrifid fi y pryd hwnw yn un o dymer gynhenus 
achwerylgar, pa fodd bynag yr ystyrid fi ar ol hyny. 
i5i bu lladrata yn demtasiwn i mi trwy fy oes; yr oedd 
gonestrwydd wedi ei gerfio ar fy nghalon. Os dy- 
gwyddai i mi gael gafael ar ryw eiddo colledig, ni odd- 
efai fy nghydwybod i mi ei gadw, ond rhaid oedd ei 



COFIAMT Y DIWEDDAB 



velyd i'w berchenog. Yr oedd egwyddor o gyf- 
sryn gref ynof, jn ]lywio cyfiawnder fy ymar- 
id. Yr oedd fy nhymer gyflfrediD yn dra phell 
■th grealondeb ; yr oedd y dymer a r ymddygiaii 

raddaii pell yo dayeithr i mi, Gwir, yr oedawa 
ynagwyllt fy nhjmerau, ond nis gallvD dd&l 
ntya hir; byddai marw «gwyddor ddialgaro'm 
bron cyn machlud haul. Ni bnm yn yatod y 
nlynedd o wrthRiliad yn rhedeg i Iwybrau cy- 

ieuenctyd fful, i'r graddau y gwnelai Uawer ar y 

Y pechod parotaf I'm hamgylcha i oedd cell- 
chyflawDi rhyw fdn yatraociau, er achosi digrif- 
y mae hyn wedi bod yn demtadwn i mi drwy fy 
lyny er mawr ofid i mi. Nid oeddwn yn rhydd 
iBer oddiwrth gelu o'wydd y gwir, os byddai j 

gyflawnid yn sicrbuu coep, ft fy mod wedi cael 
?Bgu yn rhagorol ar y pwoc liwn gan fy rhieni; 
dent byth yn gweinjddu cerydd arnafos cyfadd- 

gwir. er fjd y bai yn haeddii hyny. Addefafyn 
3 fod addyag ac eGiampluu borenol fy oes wedi 

acbubmeih i mi rhugllawer ffoeddofn a chwter 
in yn ngwylltineb cyfnod fy ngwrthgiliud ; am 
ymanwn alw ur rieiii plant i gyngori a gwt^ddio 
eu plant, ac i roddi esiamplnii du o'u blaenau yn 
imgylchiad. 

r cyfnod diffrwytli a gwag hwn ar fy oea, ni rodd- 
3io fynychu moddion gras, ac yr oeddwn yn cael 
mawr yn yr Ysgol Sabbothol. Byddai yn y 
u hyny gymanfaoedd i egwyddori plant, a llawer 
iwr yn gwasgn hc yii cornelu nes byddai pawb 
:oreu yn ceisio rhwyfo allan, weithiau yn gallu 
hian yj methu, a minau yn eu mysgyn gwneyd 
■eu, ac yn cael fy ystyried fel y cyffredin, ac fe 
L well nag ambell un. Yr oeddwn yn cael llaw- 
'ser a hyfrydweh yn y gwaith o chwiiio a llafur- 
od yn barod i sefyll gyda'm cyfoedion o flaen yr 
Idorwyryn y cymanfaoedd a'r cyfarfodydd pe^ 

i'r Ysgol Sabbothol ; ac anaml y byddai ysgol 
wyd yn ol i'r lleill mewn medruarwydd i ddatod 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 31 

a dadrys y pethau dyrys. Tystiwyf heddyw, yn niw- 
edd fy oes, ddarfod i mi gael llesAd mawr trwy y dull 
hwn o drin pynciau sylfaenol crefydd, yn enwedig 
mewn dau beth : Yn gyntqf, o herwydd fod y darllen 
a'r chwilio er deall gwirioneddau y Beibl, yn cymeryd 
i fyny lawer o'm hamser, yr hwn, yn ddiau a dreuliaswn 
mewn oferedd a gwagedd, oni buasai y llafur hwn oedd 
yn cymeryd fy meddwl a fy myfyrdod. Di os genyf i'r 
llafur hwn ly atal i gyflawni llawer o bechodau, a fu- 
asai yn rhoddi mantais i'r diafol i'm temtio i bethau 
drwg, Byddwn yn gorfod dywedyd \vrtho yn fynych 
y prydiaii hyny, 'Dos ymaith ar Jbyn o amser/ canys 
rhaid i mi fod yn nghylch y pethau a berthyn i'r Ysgol 
Sabbothol. Felly gwn i mi gael fy nghadw rhag llaw- 
er bethau a fuasent yn trymhau baich fy euogrwydd, 
drwy y moddion yma. Yr ydwyf hefyd yn ystyried fy 
hun yn rhwymedig i'r dysgu egwyddorion, a'r egwydd- 
ori y dyddiau hyny am fy mod heddyw y peth ydwyf. 
Y daioni avail a gefais oedd cychwyniad ar Iwybr gwy- 
bodaeth am egwyddorion crefyddol ; er i mi gael addysg 
dda yn moreu fy oes, eto nid o^dd fy augybodaeth ond 
arwynebol a bechan iawn ; canys nid yw yr addysg a 
geir heb lafur personol ond megys had ar graig, neb 
ddyfnder daear, ac yn y fan yn gwywo; ond y mae y 
wybodaeth a gyrhaeddir trwy la fur personol yn ddyfn- 
ach a mwy arosol. ' Yr hyn a geir yn rhad a gerdd yn 
rhwydd.' Y mae llafurio fel yn braenaru y tir i ddi- 
ogelu yr had, ei gynydd a'i gynyrch. Gallaf olrhain 
ya briodol ddechreuad fy syched am wybodaeth, a chy- 
chwyniad y llwybr i'w chyrhaedd, i'm llafur gyda chyf- 
arfodydd egwyddori. Yr wyf yn argyhoeddedig fod 
adeg dechreuad fy oes yn adeg llawer mwy Hafurus am 
egwyddorion, a mwy gwybodus mewn egwyddorion, 
li^gydyw yr oes hon ; nid am fod cryfach galluoe^d a 
helaethach cymwysderau gan y genedlaeth hono yr 
oedd yn rhagori, ond o herwydd fod yr holwyddori yn 
y dyddiau hyny yn gosod gallnoeddyr ieuenctyd mewn 
gweilhrediad mwy bywiog. Diameu fod ein hieuenc- 
tyd, yr oes bresenol yn America, yn bell iawn yn ol 



J 



32 COPIAKT T DIWEDDAB 

gydag egwyddorion crefydd, a hyny yn codi o ddiffyg 
lori priodol yn ein HysKoIion Sabbothol. Tm- 
iwer o'r Ysgrythyrau yu fy nghof hefyd y dyad- 
ly, ac adroddais ddeguu, os nad ngeiniau, o bea- 
rgyhoedd wrth bregethwyr ar ddechreu modd- 
fr oeddwn wedi caelfy aner i wneyd hyn pan jn 
lanc ; ac oni biiaaai hyny bnaawn yn fwy dycitht 
d nag ydwyf heddyw. Yr Ysgrythyraa a ddjsg- 
rddiau hyny aydd yn aroa ar fy nghof yn awr, 
ae en gwasanaeth i mi drvy fy oes wedi bod yn 
LBiadwy. 

ran, yagrifenu, a gwneyd pregethau oedd fy hoff 
fu y dyddian hyny. Byddwn yn ceisio eyfan- 
iregethau pan oeddwn allan o'r Pglwye, a'm byw- 
idigon annnwiol ar y pryd; a byddwn yn preg- 
n fynych ar y meusjdd a'r mynjddoi'dd, oi:d ni 
fy ngwrandawyr ond ereadnriaid affesjmol, ac 
lu creaduriaid dilywyd hefyd. Ond yr wyf yn 
fod y ewrandawyr er hyn bron cyatal a'r breg- 
^id o^dwn y pryd hwnw yn gwybod beth oedd 
ba le y daetb, a pha beth oedd yr achoa o hono ; 
i, OS dywedir yr hoU wir, nad y w yn amlwg iawn 
beth ydoedd; ond y gwirionedd yw, felly jr 
Cyfansoddaia amryw o'r petbau a alwn jn breg- 
pan na wyddwn betb oedd pregeth na phreg- 
C y mae llawer o'r rhai hyny ar gac] niewu llyfr 
Jydd hwn." 

lliii mai dyniunol gan y darllenydd fyddai cael 
pregethau nchod i'w darllen iddo ei hunan, fel y 
cyfle goreu i oBod barn ar ei theilyngdod. Oud 
ni ei rhoddi ger ei fron, careni ei hyabysu nad 
r awdwr yn arfer darllen ei deatyn cyn dechreu 
lu, yn y dyddiau hyny; neu o leiaf nad oedd 
nodi ei destynau ar ei lyfr wrth ddechreu en 
'enu. Can belled ag y gallwn farnu, y mae y 
1 ganlynol yn un o'r pregethan cynlaf a ysgril- 



BA^CH. DAVID WILLIAMS. 33 

enodd, os cad y gyntaf oil. Gallem feddwl mai ei 
destyn oedd Heb. 12 : I. Dyma y modd yr ysgrifenodd 
efe hi : 

" 1. Y jnae rhedeg yn perthyn i bawb, a hyny mewn 
pryd, yn fuan, ddirofin, a hefyd dyfod i'r ffordd iawn, 
a rhedeg mewn amynedd fel rhai a enillant y gamp. 

2. A hefyd i'r dyben o redeg, y mae yr apostol yn 
cyngori i redeg yn ddirwystr, i roddi heibio bob pwys, 
&c., i'r dyben o beidio tramgwyddo a eyrthio. Ehaid 
wrth amynedd hefyd i'r dyben o beidio colli y flfordd ; 
rhaid edrych ar lesu. 

3. Y dull, y modd, a'r n6d wrth redeg. 

4. Ni gyifelybwn y llofrudd i'r rhedegwr hwn. 

5. Y pethau sydd raid rhedeg oddiwrthynt, y pethau 
sydd raid rhedeg am danynt, y pethau sydd raid redeg 
trwyddynt. 

6. Cymelliad i'n gwrandawyr i ddyfod yn gadarn 
trwy esiampl Moses. 

7. Hefyd cyngor o rybudd i'r rhai sydd yn ddifraw, 
yn meddwl y cdnt nefoedd heb redeg am dani. 

8. Y pethau sydd yn gynwysedig mewn diogi ys- 
brydol. 

9. Y daw hi yn rhedeg ar bawb ryw bryd. 

10. Sylwn y caifF mil oedd o redeg wyr da yn eu tyb 
eu hunain ac eraill hefyd, eu cauad allan o'r nefoedd, 
neu hwy a goUant yn ol iaith yr Ysgrythyrau ; canys 
llawer a geisiantfyned i mewn, ac nis gallant. Pa faint 
mwy ybydd i'r rhai na ddarfu iddynt redeg dim erioed, 
yn eu tyb eu hunain nac eraill, goUi y gamp ?" 

Qalwn ar ein gwrthddrych, bellach, i adrodd y 
gweddill hanes ei bum' mlynedd o wrthgiliad, yr hwn 
a adrodda fel y canlyn : 

"Fel y dywedais o'r blaen, mewn llyfrau, darllen, 
dysgu, a chwilio, yr oedd difyrwch fy meddwl, ac nid 
oeddwn gartref ond yn y pethau hyn. Yr oedd fy 
syched yn cryfhau am ddys^eidiaeth ; a phan oeddwn 
15 i 18 oed, cefais raddau o fanteision ; bum am dym- 



COFIANT T DIWEDDAB 

i hwnw yn Aberystwyth, mewn ysgol dJs, 
Evans; oad er gofid i mi, ni cbymerais ;r 
iad, o herwydd mai ly mwriad y pryd hwnw 
ij^so fy hun i ddyagu plant ; ac felly troaia i 
jhion a diffrwyth rb ifyddiaeth, nes bu fy 
ver gwaitb bron a dyrysu gyda aeometTy, 
H, &c., yr hyn Dad oetfd ond ychydig fudd i 
mm am rai blynyddoedd yo eadw ysgol ; yr 
B fy mod yn ysgol-feistr pan yn 17 oed, Pe 
li ymgymeryd I dysgu ieithoedd, yn enwed- 
eg a'r Groeg, yn yr amser a'r manteiaion a 
ai yn fwy o f nddioldeb i mi o lawer heddyw; 
■ at-th dyddiau fy ieuenetyd heibio. 
^ddwn yn 18 oed bu farw fy mam ddnwiol; 
ddwfn iawn o herwydd jramgylcbiadbwn; 
yn fawr ar fy meddwl, er i mi ddymano 
h iddi gael ei symnd o'm ffordd, fel y mae 
wilyddimi; e to pan y daeth yr amgylch- 
jan ei symud yn rhy bell i ddywedyd gair 
; offrymu un weddi droswyf, teimlaia mcr 
as gallaf ei adrodd mewn geiriau, yn en- 
f dywedwyd wrthyf mai ei gorcbwyl olaf 
3io droBof. Nid oeddwn gyda hi pan y 
angau ei waith arni; canya lei y dywedais 

I farw ofldicartref. Ond o both i beth llei- 
nhaodd, a diflanodd yr argrufBadau a gyn- 
iiwolaetb fy mam ar ty meddwl, a dechreu- 
laii mewn drygioni yii fwy nag o'r blaeo, 
pawb am a wn i, yn ediycb arnaf fel dyn 
enderfyna y mynwn iy ffordd i ddistryw. 
ymor hwn yn sobr a difrifol iawn i bawb 

II ae yn yetyried ; ond am danaf fi, yr oedd- 
fd a maen isaf y feJin; a gorfu i mi ryf- 
id o weithiau na buasai yT)uw mawr yn 
iwr y pryd hwnw, a'm goaod gyda'r anffydd- 
iffern ; ond yr oedd y Ilaw fawr yn gweith- 
edig, a'r eiriolaetb ar fy rhan am arbediad 
w i ryw ddybenion nad ydynt yn hoUol 

heddyw. 



BARCH. DAVID WILLIAMS. , 35 

Cyfarfyddais d Uawer o beryglon yn yr ugain mlyn- 
edd cyntef o'm hoes, a bum mewn rhai clefydau trym- 
ion, yn y rhai y teimlwn raddau o arswyd y dyfodol ' 
mawr ; ond buan iawn y byddai y cwbl yn Uithro ym- 
aith. Yr oedd crefydd yn isel iawn yn yr ardal y'm 
ganwyd, yn y dyddiaa hyn — y pregethu yn aneffeith- 
iol, y gwrando yn wael, cysglyd ac arwynebol ; yr eg- 
Iwys yn farwaidd a fturfiol, a phob peth yn teithio yn 
mlaen yn farwaidd a digysur ; ac, fel y gellid barnu, yr 
oedd annuwioldeb fel y lawryf gwyrdd, pob drwg yn 
cynyddu ; ac yr oedd fy agweddau inau a'm harferion 
yn dra annymunol, hyd yn nod wrth fyned i foddion 
gras a dychwelyd o honynt ; ie, yr oedd fy null yn- 
ddynt yn annheilwng iawn ; gwnawn bob esgus a all- 
wn i esgeuluso moddion, ac oni buasai ofn fy rhieni 
a'm cydnabod, tebygol mai an ami y buaswn yn myned 
i le addoliad. Yr oedd gorfodaeth yn cael ei osod ar- 
naf, am yr hyn yr wyf yn ddiolchgar heddyw, i ddilyn 
moddion gras. Nosog iawn oedd hi ar grefydd y pryd 
hwn, ac adar y nos yn amlhau ac yn cryfhau, gan fyg- 
wth gorchuddio yr ardal, a'r gogoniant fel yn cilio yn 
raddol, y duwiolion yn cael eu cymeryd ymaith, a'r ys- 
tyriol a'r deallus yn dechreu ofni fod drygfyd yn agos^ 
hau ; yr oedd hoJl ieuenctyd yr ardal, had yr eglwys a 
deiliaid yr Ysgol Sabbothoi yn gelyd iawn, ac yn ddig- 
on hyfion i ddirmygu argyhoeddion a cheryddon, a 
phob peth yn eu golwg megys cellwair, a dim ond ych- 
ydig hen bobJ yn cadw ty yr Arglwydd. Yn nghan- 
ol y tywyllwch hwn gwelid arwyddion gwawr yn tori. 
Fel y dywedir ei bod yn dywyllach yn ymyl y dydd nag 
un adeg ar y nos, felly yr oedd y pryd hwn mewn ystyr 
grefyddoL Torodd diwygiad nerthol anarferol allan 
y pryd hwn, gan ddymchwelyd pob peth o'i flaen ; 
cymynwyd i lawr yr ieuenctyd bron i gyd yn yr ardal, 
fel y torir gallt o goed, A hen fwyell gair Duw. 0, 
mor nerthol ydoedd ! Erbyn hyn yr oedd yr hen bobl 
yn deflfro, yn ymloewi, ac yn chwilio am eu telynau, yn 
cael gafael ynddynt, gan chwareu t6nau Seion yn ar- 
dderchog ; ac yn mhen ychydig o amser yr oedd y fath 



36 COFIAKT Y DIWBDDAR 

gyfnewidiad ar yr ardal fel yr ydoedd bron yn anhawdd 
credu mai yr un ardal ydoedo— y cyfarfodydd yn aml- 
hau, yn parhaa vn hir, ac eto nid oedd neb yn blino 
arnynt — rhyw gawr neu gewri yn cael eu gorc>Ifygu yn 
mhob cyfarfod ; y gwylltiaid disylw a difeddwl yn cael 
ergydion hyd at v galon gan ordd fawr y gair, nes 
bloeddio a chrochlefain heb ofni neb, na chywilyddio 
dim ; ie, yn gweddio yn gyhoeddus yn y teuluoedd, ar 
hyd y flfyrdd, yn y mynydd, yn y maes> a rhai mewn 
gwasgfeuon dirdynol o herwydd eu coUedigaeth cyf- 
Iwr ; eraill wedi cael gradd o oleuni ar drefn y pryned- 
igaeth. Ehyw amser rhyfedd oedd hwn ; ond yr oedd- 
wn i yn dal yn nghanol y ewbl. Ar y dechren yr oedd- 
wn braidd am wawdio fy nghyfoedion am floeddio yn y 
moddion, ac ar hyd y ffyrdd ; ond wrth ^eled Dnw yn 
myned a'i waith yn mlaen, gan achub fy nghyfoedion 
a'm perthynasau, ac yn fy ngadael inau, dechrenais 
ofni ao ymholi, Ai tybed fod pawb i gael eu hachub, a 
mmau i'm gadael i ddisgyn i waelodion colledigaeth. 
Dyma a ddechreuodd sobri fy meddwl gwamal.'* 

Ymae yn sicr fod ein darllenwyrwedi gweled llawer 
o feibion a merched Seion, o bryd i bryd, yn troi eu 
cefnau ar gyeegr preswylfeydd y Goruchaf, gan rodio ar 
hyd y lleoedd sychion, a'r anialwch gwag ac erchyll a 
brofodd Mr, Williams mor arteithiol yn ei bum' mlyn- 
edd gwrthgiliad. Er hyny, fe allai, pe llwyddem i ar- 
ddangos yn deg warth a thrueni y sefyllfa alaethus 
bono, y byddai o ryw help i rai o honynt, o leiaf i ym- 
gadw yn bell oddiwrth yr hudoliaethRu afu yn arwein- 
wyr iddo ef i'r fath ddiffaethwch gofidus. Ymddengys 
mai y cyfnod mwyaf peryglus ar fywyd y rhai a anrhyd- 
eddwyd a dygiad crefyddol i fyny o'u mdbyd, ydyw yr 
adeg y byddont o 14 i 18 oed. Y maent yn y perygl 
mwyaf o lesgAu yn eu hymarferion A defosiynau cref- 
yddol, a thrwy hyny i grefydd golli ei dylanwad ar eu 



r- 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 37 

meddyliau hwythau. Y maent ar y pryd yn teimlo eu 
hunain uwchlaw plant yn yr eglwys, ac eto yn methu 
a chael gan gymdeithas en cydnabod yn deilwng o'r an- 
rhydedd o fod yn wyr mewn synwyr. Nis gallant yn 
eu byw gredu mai o dan ian plant y maent i ymsymud 
bellach, na'u bod chwaith i fyw ar eu gweinidogaeth 
hwy hyn allan. Ac yn wir y mae yn rhaid addef, 
fod tuedd gref mewn Uawer o swyddogion eglwysig i 
ymddwyn tuag atynt fel pe byddent am eu cadw islaw 
y safle y mae natur a Christionogaeth yn ei ganiatau 
iddynt. Dylai bugeiliaeth eglwysig gynwys yr ystyr- 
iaeth fod meddwl gan bersonau a fo wedi cyrhaedd yr 
oedran uchod, a bod eu meddwl hwy yn hawlio parch, 
yn gystal a meddyliau yr oedran us. Yn nyddiau meb- 
yd yr ysgrifenydd, ystyrid y wialen yn un o anhebgor- 
ion yr Ysgol Sabbothol ; ond erbyn hyn y mae hi wedi 
ei bwrw allan oddi yno ; a diamau y dylai y peiriant 
euro gael ei fwrw allan o'r eglwys hefyd. Cyflawnder 
y gyfraith foesol yw cariad ; a chyflawnder cyfraith 
Crist hefyd yw cariad at Dduw a dynion. Gwneler 
gan hyny ein hoU bethau ni mewn cariad, yn yr eg- 
lwys ac allan o*r eglwys, rhag ein cael yn euog o ddyfn- 
hau briwiau merch ei bobl ef, yn lie eu meddyginiaethu 
fel y'n gorchymynwyd. 

' Ond er y rhaid addef fod gwrthgiliad y nifer amlaf 
ieuehctyd yn cael ei achlysuro gan ddiffyg gweinydd- 
iad priodol dysgyblaeth rhai eglwysi, y mae yn deilwng 
o'n hystyriaeth fod yr achos o hono yn eu mynwesau 
hwy eu hunain. Y mae ymadawiad pechadur oddi- 
wrth bethau cysegredig, a'i ymlyniad ymarferol wrth yr 
hyn nid yw weddus, yn tarddu o nerth Ilygredigaeth ei 
galon ei hun. Dirgelwch yr anwiredd mewnol yn 



COFIAKT Y DIWEDDAB 

illan jw pob gwrthgiliad ; ae y mae byny jd 
I cymeryd lie, " am na dderbyniodd" y cyf- 
ad y gwirionedd fel y byddent gadwedig." 
f cododd gwrtbgiliad Simon y swynwr, fel y 
edr, " canys mi a'tb welaf mewn bnstl chwer- 
lewn rhwymedigaeth anwiredd." Ac ya wir, 
i Ysbryd Dnw ei hun yn ei ddarlunio, o dan 
Icbiad drwy yr oeeoedd. "Canys yna y 
I un pan y tyner ef ac y llithir gan ei cbwant 
Tna cbwant, wedi ymddwyn, a esgor ar bech- 
d hefyd pan orpheoer a esgor ar farwolaeth." 
alon Judae Iscariot vedi pydra mewn cyb- 

lladrad, cyn iddo fradychu ei Arglwydd i 
ymgrogi, a disgyn yn ddrylliau i'w le ei hun- 
an fod pob gwrtbgiliad oddiwrtb Qristion- 
r yn gynyrch afiecbyd y galon sydd oddi 
Tth cyrrifoMeb y weithred yn bollol ar y 
rdd ei ban, gan adael cyfrifoldeb yr aGb1ysn^ 
irn a'n rhoddes hwy; ambyny natbybiedein 
I en bod hwy yn eagusodol, pa mor gryfed 
rgwydd i'r achlyauron fod. 
jnfodol mewn gwrthgiliad yw hlinderau yn 
bywyd ; a diameu y dylai aelodau eglwysig 
yn wastadol o dan eu hystyriaethau dwysaf. 
meddwl y buaaai edrych ar Gain yn cael ej 
I ei gydwybod ei banan drwy diroedd gwrth- 
tnoreu y byd, a gwrando ei ruddfanau poen- 

eu gwaagu allan gan nerthoedd ei euog- 
1 ddy wedyd, " Mwy yw fy anwiredd nag y 
iden," yn ddigon er atal ei boll olynwyr rhag 
1 ar ei Iwybran ceimion j ond, ysywaeth, i'r 
jb y bn ar flloedd. Wedi i Saul, mah Cis, 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 39 

encilio o blith y prophwydi, fe gynyrchodd y symudiad 
hwnw chwerwder ar ei ganfed iddo dros weddill ei oes. 
Gwasgai y Philistiaid mor drwm arno fel yr ofnai yn 
ddirfawr, a gomeddai yr Arglwydd ei ateb drwy freu- 
ddwyd, na thrwy Urim, na thrwy brophwyd ; ac yn y 
banfi:fa bono syrthiodd i ddwylaw dewines, ac o ddwy- 
law bono dracbefn efe a syrtbiodd ar ei byd gybyd ar 
y ddaear, dan waeddi, " Y mae yn gyfyng iawn amaf !" 
ac yn fuan iawn wedi hyny syrtbiodd i dragywyddol- 
deb drwy ei gleddyf ei bunan. Y mae banes Saul, mab 
Ois, a Judas Iscariot yn esboniad byw ar y geiriau hyny 
oeiddo y Salniydd, "Dyfnder a eilw ar ddyfnder wrtb 
swn dy bistylloedd di; dy boll donau a'tb lifeiriant a 
aetbant drosof fi." Yr oedd swn y naill fintai ymos- 
odol fel swn rbaiadr yn pistyllio. yn galw mintai arall 
i wneyd ymosodiad ar y truan. Gwersylla y naill fintai 
yn ngbromlecbau y gydwybod euog, a gwersylla y Hall 
yn ngweinidogaetb rbagluniaeth Ddwyfol. Safa y 
ddwy yn ngolwg eu gilydd, ac ar amserau dylanwadant 
yn ofnadwy befyd ar eu gilydd. Bydd profedigaetbau 
allanol rbagluniaetb Duw ar brydiau yn deifro y gyd- 
.wybod euog i gnoi a mellditbio ei meddianydd ; ac ys- 
tormydd y gydwybod dracbefn yn awchlymu y profed- 
igaetbau allanol. Dyma ycbydig, o lawer, o drueni y 
gwrtbgiliedig. 

Os bydd y darllenydd yn awyddus am gael golwg ar 
blentyn Duw mewn gwrtbgitiad, darllened yn bwyllog 
lyfr y Salman a llyfr y Pregetbwr. Yn y cyntaf, cyf- 
erfydd d " gwr wrtb fodd calon Duw" yn gorwedd ar 
wely, a bwnw yn foddfa o ddagrau o dano, ac yn ocb- 
eneidio yn bruddaidd ei brofiad allan, gan ddywedyd, 
" Tra y tewais, beneiddiodd fy esgyrn gan fy rbuad ar 



40 COFIANT Y DIWEDDAR 

hyd y dydd, Canys trymhaodd dy law arnaf ddydd a 
no8 ; fy irder a drowyd yn sychder haf/* A chewch 
weled yr ail yn y " doethaf o ddynion/' yn plethu ei 
ddwylaw yn nghyd, ac yn cau ei lygaid ar y gweltdig, 
a'i enaid o'i fewn wedi laru ar boll fwynderau daear, 
gan eu galw yn " wagedd o wagedd, gwagedd y w y 
cwbl." A'r rheswm mawr am hyn oil oedd, iddo 
"bechu ar ol i'r Arglwydd ymddangos iddo ddwy- 
waith/' 

Y mae yr banes a rydd ein gwrtbddrycb yn y benod 
boD, am barbad ei ymlyniad wrtb foddion gras, a'i laf- 
ur ymcbwiliadol gyda cbyfarfodydd bolwyddori, cy- 
sylltiedig &'r Ysgol Sabbotbol, drwy boll dymor ^wyllt- 
ineb ei wrtbgiliad, yn bqr deilwng o sylw y genedl- 
aetb bresenol. Bbaid ei fod yn cael mesur belaeth o 
byfrydwch yn ei lafur, onid^ ni buasai yn glynu wrtho 
drwy y cyfnod diffrwy tb bwnw ; a diau fod miloedd o'i 
gyfoedion yn cyfranogi yn belaetb oV un mwynbad ag 
yntau. Fel y mae pob moddion dwyfol yn cyfranogi o 
bwysigrwydd eu banicanion, felly mae " gwybodaeth y 
gwirionedd yn cynwyspwysigrwydd cadwedigaetb dra- 
gywyddol. Yr oedd y Uafur y gelwid deiliaid yr Ysgol 
Sabbotbol i'w gyfiawni yn y dyddiau byny yn cyfeirro 
yn uniongyrebol i'r meusydd y caent wybcdaeth a 
pbrofiad o atbrawiaetbau mwyaf banfodol Cristionog- 
aetb fel moddion goreu eu gwellM moesol. Y mae 
cyfaddasrwydd yn ngwirioneddau yr efengyl, fel y 
maent wedi eu trefnu gan Dduw, i buro y galon aflan- 
af a gweddeiddio yr ofer ymarweddiad. Dywedai yr 
Arglwydd lesu wrtb ei ddysgyblion yn nyfnder ei or- 
iau pruddaidd, "Yr awrbon yr ydyob cbwi yn lAn 
trwy y gair a leferais i wrtbych/' A tbracbefn, dy- 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 41 

wedai wrth ei Dad am danynt, " Sancteiddia hwy yn 
dy wirionedd; dy air sydd wirionedd." Dylid ys- 
tyried yn mhellach mai gan y gwirioneddau pwysic- 
af a berthyn i ddyn'y mae y dylanwad dyfnaf a mwyaf 
gafaelgar ar ei feddwl, pan y caffont ddyfodfa ato. Gan 
hyny fe ddylai yr athrawiaethau gogoneddus hyny 
sydd yn ymgodi fel mynyddoedd ar wyneb cyfandir 
eang y datgiiddiad dwyfol, gael sylw blaenkf yr Ysgol 
Sabbothol yn y dyddiau diflfrwyth hyn ; ac os amgen 
byddwn yn fuan wedi codi oes arall ar ein hoi y rhai 
nid adwaenant yr Arglwydd, na'i weithredoedd a 
wnaeth efe er Israel. Cydnabyddir yn lied fynych fod 
archwaeth ein hienenctyd wedi troi ei gefn ar fwyd 
cryf, ac yn syrthio i yfed llaeth ac i fwyta dail ; a di- 
ameu mor briodol i ni ofni hefyd, fod meddwl eu tadau 
wedi ei lygru yn drwm o'u blaen bwy; onide ni buas- 
ent mor barod i gydredeg d hwy ar bob cyfleusdra, ac i'w 
porthi ag ymborth sydd yn ei^ o'u hanghymwyso 1 
gyflawni gweinidogaeth eglwys yn yr oes nesaf. Mae 
yn eithaf amlwg i'r meddwl cmflfus fod calon llawer o 
arweinwyr yr Ysgol Sabbotho? os nad rhai o arwein- 
wyr eglwysi hefyd, mor anianol, fel nad oes ganddynt 
un duedd at bethau mwyaf sylweddol ac ysbrydol yr 
efengyl. " Dyn anianol nid y w yn derbyn y pethau 
sydd Ysbryd Duw ; canys ffolineb ydyw ganddo ef ; 
ftc nis gall eu gwybod, oblegid yn ysbrydol y bernir 
hwynt." Bydd y gwaith sydd i'w gyflawni gan ein 
holynwyr yn gyfry w ag a rydd y gwyr grymusaf ar eu 
goreu i'w gyflawni ef yn deilwng; gan hyny dylid 
magu ein ieuenctyd & bwyd cryf i ateb i'r gwaith trwm 
hwnw. 



42 COFIANT Y DIWEDDAR 

PENOD IV. 
EI YMUNIAD a'R E^LWYS a'i WA8ANAETH YNDDI. 

" Y mae yn gof genyf am un oedfa yn y capel am 11 
o'r gloch y boreu. Mr. Evan Richard, CaernarfoD, 
oedd y pregethwr, a'i destyn oedd, " Wele Oeu Daw, 
yr hwn sydd yn tynu ymaith bechodauy byd." Teim- 
lais y tro hwn ryw beth nad yw yn bosibl ei adrodd; 
yr oedd y bregeth mewn cymaint o oleuni a than y iath 
arddeliad, fel y tybiais rai gweithiau y buasai y tan- 
beidrwydd yn datod fy hghyfansoddiad. Wedi y tro 
hwn ymroddais i ymuno &'r dysgyblion ; eto cefais 
waith rhyfeddol yn gwneyd fy ffordd drwodd i gyfarfod 
eglwysig. Daethum at ddrws y capel lawer gwaith, ac 
yna dychwelais yn ol heb fyned i mewn, ac amser cy- 
thryblus ofnadwy i mi oedd yr wythuosau o ymryson 
rhwng awydd ac ofnau, o berthynas i ymuno a'r eg- 
Iwys. Ond y tro diweddaf yr aethum at j drws, He y 
cedwid cyfarfod eglwysigr, dygwyddodd fod un o'r dia- 
coniaid yno, yr hwn a'm cymerodd i mewn gerfydd. fy 
Haw i'r society, Ac, ! mor wahanol y gwelwn bob 
peth yno yn awr i'r peth a welaswn bum' mlynedd yn 
ol ! Gofynwyd i mi ychydig gwestiynau yn dyner, ond 
ni ellais ateb un gair. Gorlu arnynt fy ngadael yn 
llouydd, ond ni throesant ti allai:, yr hyn a fu yn fawi? 
ryfeddod i mi lawer gwaith ar ol hyny. Dymunwn, 
wrth redeg heibio, ddweyd gair yn nghlust swyddog- 
ion eglwysig, Na fernwch ambell greadur hurt, heb 
fawr I'w ddy weyd, ei fod yn wag a diwerth, heb gania- 
tau amser prawf. Y mae rhai, egwyddorol a doniol, a 
fedrant hyawdl areithio y waith gyntaf, o flaen cynuU- 
eidfa egtwysig, wedi troi allan yn ddifFrwyth a gwag 
iawn o egwyddorion crefydd a saucteiddrwydd ; a rhai 
eraill na fedrant, ac na feddant allu i don gair mewn 
atebiad, pan yn cael eu holi, wedi troi allan yn ddyn- 
ion da mewn crefydd, yn ddoniol a defnyddiol yn 
nheyrnas ein Harglwydd losu Grist. Anhawdd yw 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 43 

barnu neb heb gael yn gyntaf amser da iV profi hwy, 
Ond i ddychwelyd; cefais fy ngoddef yn yr eglvvys fel 
yr oeddwn, ae ar ol ychydig o aniser prawf, rhoddwyd 
galwad arnaf fi ac amryw eraill yn yr eglwys i nesdu 
yn mlaen i fwynhad o fanteision yr holl aelodaeth. 
Dyma borth cyfyng eto ; gosodwyd amryw bethau o'n 
blaeaau fel amodau ein derbyniad, ac yn eu plith yr 
oedd ymaflyd yn yr addoliad teuluaidd yn un o hon- 
ynt ; ac er fod hyn yn brofedigaeth fawr i mi, gwel- 
som gyfle i dreio pan oedd ein tad oddi cartref ; ond 
pan ddaeth yr amser, methais yn Idn a gwneyd, ond 
ymaflodd fy chwaer oedd bedair blwydd yn ieuengach 
na mi yn y gwaith, a chyflawnodd ef yn anrhydeddus. 
Yrun modd y bu boreu dranoeth; ond nos tranoeth 
mentrais y gorchwyl fy hun ; ond rhyfedd mor an- 
fedrus a chrynedig oeddwn, er cael pot) chwareu teg, 
am nad oedd yno neb ond fy mrodyr a'ra chwiorydd yn 

'y lie, a'r rhai hyny oil yn ieuengach na mi, ac yn or- 
lawn o ysbryd y diwygiad mawr oedd yn yr ardal. 
Aethum fel hyn drwy y brofedigaeth lem hon, ac er- 
byn hyn yr amod y derbyniad i'r sacrament wedi ei 
gyflawni. 

Ar brydnawn Sadwrn ar ol hyn, yr oedd genym gyf- 
arfod eglwysig, a'r hen batriarch offeiriadol William 
Lewis yn bresenol. Galwyd pymtheg o honom yn 

^ mlaen i'n holi am wirionedd ein dychweliad crefyddol, 
ein teimladau gyda golwg ar nesdu yn mlaen at fwrdd 
y cymun, yn nghyda'n penderfyniadau i ymlyna wrth 
yr Arglwydd a'i boul. Oafodd y gweinidog a'r eglwys 
radd o foddlonrwydd ynom, mae'n debyg, er mai ar- 
wynebol iawn oedd eithafion y chwilio a fii arnom. 
Yroedd ein meddyliaii yn bur gyffrous ac ofnus rhag 
ein bod yn bwyta ac yn yfed yn annheilwng; a phic- 
ellau tanllyd y fall o'r tu arall yn disgyn yn boeth ar- 
nom. Dranoeth pregethai y gweinidog o Led rod ar 
Exod. 1);J : 23. Yr oedd y bregeth yn wlithog a melus 
iawn — Crist lesu, yn ei aberth, ei farwolaeth, a'i waed, 
yn cael ei ddangos yn gysgod diogel i bechadur rhag 
cael ei ladd gan y dinystrydd. Y'na wedi gorphen y 



COFIAST T DIWEDDAR 

afloAil yr hen oflisiriad yn yr elfenati, ac pr 
•n, gweiuyddodJ i'r e^lwyB yn gyntaf, ac 

niiiau, y rhai a dderbyniwyd y dydd o'r 
bwrdd eiu hnnain, a'r hen wr wrth edrych 

ei orlcDwi 6, eyndod, llawenydd a diolch- 
tori allan mewn mawl a diolch i Ddaw am 
"a. Cyngorai dracbefn yu ddwys am bwys- 
L llw cysL'gredig, a rlioddai i ni anogaethau 
lofyti atn ndnahyddiaeth achubo) o'r gwr a 
linau yn cryuu, yn wylo, yn gweddio, mewn 
phrofasom ei fath erioed o'r blaen. (Jyfrifid 
yn aelod eglwysig, ac edrychid arnaf jn 
jrist, aeyu filwr eyhoeddna iddo. Bum am 
lyned i noewn ac allan gyda ei bobl et, yn y 

crefjddol, jn gyson a bjwiog ; ac o'r di- 
gorfod hrnal i weddioyn gyhoeddas; acer 
mi oedd gwn^yd liyny, nfuddheais i wneyd 
, ond yr oeddwo yn hynod o aiifedruB. Yn 
n fe'm gosodwyd yn ddechreuwr canu cyn- 
r nad oeddwn yn deall dim ar j gelfyddyd 
le yn wir fod genyf ryw fath o laia, ac yr 
li dysgu amryw ddnau ar y mcBnr hir, mes- 
I ?, 7 a 6, ac 8 7 4 ; ond methais erioed a 
I o'r meaur cyffredin, Y rheawm am oeod 
iFvl arnaf fi oedd y diffyg amiwg oedd gyda 
' lie. Hen wr difedr oedd yn ceiaio decnreu 

J' divygiad, gyda Uais aflafar ac aflywodr- 
dai yn cael gafael ar ddn weithiau, ac mor 
yn methu ; weitliian byddai wedi cyrhaedd 
1 fwyaf o'r penill cyn dal y diin ; bryd arall 
wneyd rhyw fath o ddnau na welodd ac na 
leb erioed mo honynt o'r blaen. Dyn a 
a wr, druan ; yr oedd yn gwneyd goreu y 
y cana. Pa fodd bynag ymgymeraia i*r 
lai, am nad oeddwn yn gwybod digon am 
od y awydd ; neu ynte am fy mod ya aw- 
yd yr hyu a allwn yn y dyddiau hyny — nia 
uddhau i'm brodyr, ac yr oeddwn yn barau 
1 hawdd iawn i'r canti gael ei ddiraddio 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 45 

genyf, a'i osod yn is nag ydoedd yn nwylaw yr hen wr 
oedd yn y swydd o'm blaen. Yr oedd crefydd yu 
gwisgo ei sandalau a'i gwisgoedd prydferth yn y dydd- 
ian byny; yr hen a'rieuanc wedi eutymeru a'ugweith- 
io i'w gilydd. ! ddyddiau hylryd a llwyddianus i eg- 
Iwys Dduw ! 

Yn rahen ychydig denwyd fi gan nifer o'm cymydog- 
ion i ymuno & hwy i fyned i'r cynhauaf i Loegr. Ym- 
biliai fy nhad arnaf aros gartref, a dangosai i mi y per- 
ygl i grefyddwr ieuanc ymuno d'r digrefydd i fyned i 
wlad ddyeithr; ond myned a wnaethum, a chyrhaedd- 
asom yn llwyddianus y fan ; ac erbyn dechreu gweith- 
io, teimlais y gwaith yn galed iawn, a minau yn feddal 
ac anghynefin a byw allan o dy fy nhad. i r oedd y 
gweithio a'r haul yn toddi fy sylwedd, a'r soil a'r gwellt 
yn dryllio fy mysedd. Yr oeddwn yn ddiffygiol iawn 
bob nos, ac erbyn y Sabboth ni wnaethum ond wylo o 
foreu hyd nos wrth gofio fy nghartref aphreswyliad yr 
Arglwydd yn Ponterwyd. Ond nid oedd dim i'w wneyd 
ond dyoddef y gosb berthynol i'r anufudd-dod. O'r 
diwedd daeth yr amser i droi adref o wlad y cystudd, y 
caethiwed a'r llafur, a niinau drwy Iw dirgelaidd yn 
penderfynu na welid fi byth mwy yn y wlad bono, ac 
felly y bu hefyd, Cychwynasom adref, ond erbyn ys- 
tyried, gwelem nas gallem gyrhaedd adref cyn y Sab- 
both, ao o herwydd hyn y byddai raid i ni letya ar y 
ffordd neu dori y Sabboth, a'r olaf a fu drechaf. Yr 
oeddwn wedi cyrhaedd i'r gymydogaeth pan y dy- 
chwelai y bobl o'r oedfa ddau o'r gloch ; ac yn y cyfar- 
fod eglwysig cyntaf fe'm diarddelwyd yn hollol o'r eg- 
Iwys. Ond mentrais yn ol i'r cyfarfod eglwysig cyntaf 
ar ol hyny, a chefais y tynerwch mwyaf oddiwrth yr 
holl frawdoliaeth. Ni chwerwais ddim trwy y cwbl ; 
canys gwelwn onestrwydd yr eglwys, a'i heiddigedd 
dros sancteiddrwydd y Sabboth, nes yr oeddwn yn*ei 
charu yn fwy nag o'r bb en. Gwnaeth ysbryd tyner y 
brodyr wrth weinyddu dysgyblaeth arbed fy mhen rhag 
cael ei dori gan eu holew penaf. Ar ol hyn bum yn 
mysg y brodyr, yn anwyl a chynes, hyd yr naf canlyn- 



COFIANT Y DIWBDDAR 

lis dy fy nhad, heb ddychwelyd mwy 
; a'r Me yr ymsefydlaia ynddo a elwir 
f,yn Sir Feirionydd, adechreuais gadw 
tl yr Annibynwyr, am nad oedd gan y 
upel yn y lie. CymeraiB fy nghartref 
lercywarch, lie yr oedd ihyw ychydig 

Calflnaidd yn cyd-addoli ; ac yr oedd 
ta yn cael ei alw David Dayiea, Cyw- 
ml, ac gymeriud uchel ya yr holl 
mi aros ychydig yma, dechreuodd y 
r ol y Hall, ymofyn a oedd dim ar fy 
^thu ; ac o'r diwedd addefaia fod. Yn 
f dygwyd fy achos o fla^n y cyfarfod 
a anfonodd y Parch. William Jones, 

lie, i ymddyddan ft mi yn yr eglwys. 
dog yn lied lawdrwm arnaf, ond daeth- 
Id, a ehefais fy anog i bregethu o fewu 
lan o'r wlad. Yroedd rhyw gi-yn law- 
cylchoedd cyfugos, fod pregetliwr new- 
■arcli, a daeth rhyw uii i olyn fy nphy- 
ivyd. Djnia y waitli gyntafi mi I'yned 
?gelhu; a'r testyii oedd Elinf. 8: 13; 

yr ydych yn ol y cnawd, meirw fydd- 
liiini drwyddi rliwng tywyll a goleu, 
lol o oclir yn y hyd ; ond fod pawb yn 
mesur drwy yr holl aidal, uc ambell on 

ddyweyd wrtliyf A pha fesur y mesur- 

goD priodol i ni alw sylw y davlleiiwyr 

m a grybwylla ein gwrthddrych yn y 
sllir dywedyd yn gyntaf oil, mai y di- 
liwnw a elwir yn fynych "Diwygiad 
jvf yr un y crybwyllir yn flaenorol am 
jvyd. Y mae yn debyg mai o herwydd 
rn gyntaf yn Beddgelert, yn Arfon, G. 
jT enw hwn arno. Fe deimlodd yr eg- 
l yn Beddgelert fod rhyw ireidd-dra 



BA.RCH. DAVID WILLIAMS. ' 47 

newydd yn ymweithio i ddefosiyDau crefyddol y bobl 
gyda dyfodiad y flwyddyn 1817 i mewn ; ond yn mis 
Mawrth fe'i tarawyd hi d syndod dirfawr wrth weled 
un ymgeisydd newydd yn dyfod i ymofyn am a'elodaeth 
ynddi ; ac yn nechreu haf wele ddau neu dri eraill yn 
troi eu hwynebau atynt ar yr un neges, a'u teimladau 
yn dra ysig. Ond yn mis Awst, y flwyddyn bono, y 
rbwygwyd y nefoedd, ac y disgynodd Duw nes y todd- 
odd y mynyddoedd o'i flaen. Ymdaenodd y diwygiad 
hwn trwy Ogledd a Deheudir Cymru, yn ysbryd barn 
ac yn ysbryd llosgfa ar lygredigaethau eu hardaloedd, 
ac i greu ar bob trigfa o fyuydd Seion gwmwl a mwg y 
dydd, a llewyrch tdu fiiamllydy nos; ac i osod amddi- 
ffyn ar yr boll ogoniant. Parbaodd y diwygiad hwn 
yn ei nertboedd cryfion am lawn pedair blynedd, gan 
ddwyn miloedd o Gymry o dywyllwch i oleuni. Gall- 
em farnu fed y diwygiad gogoneddus hwn wedi cyr- 
haedd cymydogaetb dawel a mynyddis: Ponterwyd tua 
diwedd y flwyddyn 1819, neu ddecbreu y flwyddyn 
ganlynol. 

Ffaith bwysig arall a gododd i'n sylw yn y benod 
flaenorol ydyw yr arbeuigrwydd mawr a roddid gan yr 
eglwysi yn y dyddiau byny i'r addoliad' teuluol. Ed- 
rychid y pryd hwnw ar gyflawniad rheolaidd yr addol- 
iad teuluol yn gymwysder anbebgorol er cael aelodaeth, 
eglwysig ; ni chaniateid i neb nesdu at fwrdd yr Ar- 
glwydd OS na byddai wedi codi addoliad i Dduw yn ei 
dy, oddieithr eu bod yn cael eu lluddias' gan ryw ddi- 
ffyg uaturiol, neu amgylcbiadau anorfod. A chan fod 
rheolau dysgyblaetbol y Trefnyddion Calfiuaidd yn 
galw am byny, ni allasai eu swyddogion eglwysig hwy 
beidio ei gario allan yn ymarferol, heb fradychu yryni- 



48 COFIANT Y DIWEDDAR 

ddiried a roddes y cyfundeb iddynt, hyd oni elwid y 
rheol yn ol o'u cyffes. 

Erbyn hyn y mae yn rhaid i ni addef, er ein gofid, 
fod Uawer iawn o deuluoedd ag sydd yn ystyried eu 
hunain yn aelodau gyda y gwahanol enwadau crefjdd- 
ol Cymrei^, yn dangos y diofalwch mwyaf, os nad cryn 
lawer o wrthwynebiad i'r hen arferiad anrhydeddus 
hon. Y mae ymddygiadau crefyddwyr y bedwaredd- 
ganrif-ar-bymtheg yn hynod wahanol i ymddygiadau 
crefyddwyr y ddeunawfed ganrif tuag at y rhan hon o 
wasanaeth Duw. Yr oedd ein tadau yn edrych ar add- 
oli Duw yn eu teuluoedd yn ymarferiad hanfodol i 
dduwioldeb, a ninau yn edrych arno fel peth achlysur- 
ol yn nnig ; yr oeddynt hwy am ei gadw i fyny, ac 
^angu ei derfynau, a ninau am ei dynu i lawr a chyf- 
yngu arno. Yn awr, os ydyw sefyllfa crefydd yn nbeu- 
luoedd ein haelodau eglwysig wedi ei darostwng gan 
y genedlaeth bresenol, i'r safle isel a grybwyllwyd, mae 
yn hen bryd i ui ystyried beth yw ein rhwymedigaeth 
yn wyneb hyny; pa un ai gadael i'r addoliad dwyfoli 
gilio yn raddol o'n tai neu ynte ymnerthu trwy Dduw 
iV dderchafu eto i'w anrhydedd dechreuolyn holl bres 
wylfeydd Jacob. 

Pan y gogwyddom ein clust i wrando beth a ddywed 
jr Arglwydd, clywn Jeremiah yn erfyn arno dywallt ei 
lid ar y teuluoedd ni alwasant ar ei enw; a Zechariah, 
drachefn, yn dywedyd mai un o gaulyniadau adfywiad 
crefyddol fydd dyfod o bob teulu wrtho ei hun i alaru 
ger bron yr Arglwydd ; ac y mae lianes rhai rhagorol 
y ddaear yn mhob oes, yn dangos eu bod yn ystyried 
yr addoliad teuluol yn wasanaeth mor anrhydeddus fel 
lias gal lent ei esgeuluso. Yr oedd koU saint yr Hen 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 49 

Destament yn addoli Duw yn eu tai yn ogystal ag 
Abraham, Job, Jacob, Joshua, Dafydd, &c. ; ac y mae 
llyfrau yr Aqtau a'r Epistolau wedi eu britho A hysbys- 
iadau am rai rhagorol y Testament Newydd yn dilyn 
yr un arferiad canmoladwy. A hyd yn nod pe gallai 
esgeuluswyr y ddyledswydd hon brofi nad oes gorchy- 
myn uniongyrchol yn y Beibl am ei chyflawniad, ni 
. byddai eu rhwymedigaeth hwy yn ddim llai i wneyd 
hyny, o herwydd yn un peth, fod gogwyddiad cyffred- 
inol gair Duw yn ei chydnabod yn ordinhad ddwyfol ; 
ac hefyd am ei bod yn gynyrch naturiol duwioldeb, pan 
y cymero feddiant o ddirgel ddyn y galon. 

Gelwir y darJlenydd i sylwi yn mhellach ar y mater 
hwn yn ei gysylltiad d'i ganlyniadau, er mwyn iddo 
weled y golled drom sydd yn dyfod i ran y teuluoedd 
sydd yn esgeuluso addoli Duw yn eu tai; ac er mwyn 
iddo, ar y Haw arall, gael golwg ar yr enillion dymunol 
a gyrhaeddir drwy yrymarferiad rheolaidd ag ef. Syller 
am fynyd ar deulu proffesedig heb addoliad i Dduw o'i 
fewn ; dichon y gwneir ef i fyny o wr a gwraig, a nifer 
blant ieuainc, yn nghyd ag un neu ddau o wasanaeth- 
yddion. Ni bydd yno neb yn darllen penod o'r Beibl 
yn gyhoeddus, na neb yn ymostwng yn gyhoeddus, o 
flaen y drugareddfa mewn gweddi, nac yn gofyn ben- 
dith ar eu bara beunyddiol, o ddechreu y flwyddyn hyd 
ei diwedd; ac ni bydd yno byth ymddyddan am beth- 
au sylweddol . crefydd yehwaith. Darllenir yno lawer 
ar bapyrau newyddion, yn nosweithiol a Sabbothol; 
siaredir yno hefyd weithiau am bethau amgylchiadol 
crefydd ac am feiau crefyddwyr. Dyna y man agosaf 
at dduwioldeb y sanga y teulu arno o flwyddyn i 
flwyddyn drwy eu hoes. Pwy a garai i'w blaut gaeleu 



50 COFIAST Y l>IWEI>[)AR 

dwyD i fyny mewn teiilooedd o'r futh yna ? A phwy a 
ddymuuai i'w hiliogaeth am liiaws o genedlaethau,.' 
gael en lianfon allan i'r byd o'r futh gelloedd afiuchns? 
Ni'b gall neb ddymuno y fath heth os liydd ei gydwyb- 
n effro; eto y mae torf o btaut Cymvy yii cud eu 
Ton allan yo fiynyddoi o'r cyfryw deiiluoedd. Nid. 
^eoyni sail i feddwl y newidiant eu cyfeiriad ar ol 
lel aelwyd eu rliieni, o herwydd y mae ymarwedd- 
3U rhieni wedi ei argraffu yn ddyfnach yn en medd-' 
J na'u cyngorion ; a'u hesiamplau yn aubaws en 
n o'n ealon na'u hanogaetbau goreti. Y mwe bjw 
ddeuddeg neu bymtheg nilynedd i edryoh ar en 
ni yn esgeulnso y Beibl, yn ymwrthod a gweddio,; 
edrych yn ysgain ar grefydd a'i gwaeaiiueth, wedi; 
lerbyn mor drwyadi ganddynt nes gwneyd en bar-^ 
in hwy, yn arrerioa iddynt hwy en hnnain. Y iiiaa 
if ymarferiad inewn teulii yn bur debyg i ddeddf 
igiad Qaiv of motion) mewn ratur; fel yniaejr 
a yagogir yn cadw yn barhans ar jr un cylViriad,- 
a atelir ef gan ryw ddeddf arall, felly y mue plant 
inc yn cadw at jr «n cyfeiriad a gawsaut gan en 
ni yn moren eu boes. Pa ryfedd lod cymaiiit a-. 
: ieuaiue yn gwibio gyda pble-serau peehadurns arj 
wyneb y ddaear, gan fod y fath lygredigaelban wedil 
lagu jn eu cyfansoddiad, witli anadla awyr afiach-] 
euluoedd amddifud o ari'erion crefyddol ? Y mael 
rioD drwg wedi tyfu yn arl'erion mor grytion yn-l 
ot cyn gadael cartref, fel y bydd en cjfnewid yn 
:h mor anhawdd ag a fyddal cyfnewid natnr ei: 
an. "A newidia yr Etbiopiad ei groen, neu y^ 
part ei fiyehni ? felly chwilhau a ellwch wtieutbuf 
y rbai a gynefinwyd a gwncuthnr drwg," — Jer- 
lb 13:23. 



r 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 51 



O'r tu arall, y mae yii briodol i oi gofio fod enillion 
y teuluoedd sydd yn cyflawni yn deilwng wasanaeth 
Brefyddol yn eu tai, yn eiddo anmhrisiadwy i'r teulu- 
ddefir yn gyffredin mai y teulu yw y sefydliad cym- 
eithasol henaf yn y byd, a'r mwyaf naturiol a gor- 
chel, yn gystal a hwyaf ei barhad hefyd, gydayr eithr- 
ad o eglwys Crist Seiliodd Creawdwr a deddfwr nat- 
r y gymdeithas hon ar berthynasau naturiol, yr hyn 
w y rheswm mawr am ei bod yn goroesi pob cym- 
eitbas ddaearol arall, o'r llywodraeth wladol hyd y 
ymdeitbas elusengar ddistadlaf, y rhai sydd o dardd- 
d celfyddydol, ac yn gorphwys i fesur mawr ar am- 
ylchiadau. Mcwn gair, gelJir dywedyd mai hon yw y 
nc^deithas fwyaf urddasol a chysegredig ar y ddaear, 
r ol i ni adael yr eglwys yn eithriad. Yn awr, gan 
ai cymdeithas y saint yn Nghrist yw y gymdeithas 
nrhydeddnsaf ag y gall dyn fod yn aelod o honi, abed 
(r denluol yn agosaf ati mewn urddas, y mae yn rhaid 
bd gwasanaeth Duw yn y teulu, yr hwn sydd yn cyf- 
Bno y ddwy yn nghyd, ac yn eu gwneyd yn "eglwys 
pi y ty/' yn werth o'r mwyaf i'r teulu, yn annibynol 
ir ei ganlyniadau. Yr hyfrydwch uchaf ag y gall nat- 
Hr foesol dyn ei fwynhau bythydyw cymundeb d Duw", 
Iffynoh y dyfroedd byw, pa un bynag ai yn yr eglwys a 
fo yn y ty, ai ynte yr hon a fo yn y cysegr, y deuir o 
hyd iddo. Y mae hwn o natur mor bur a goruchel, 
fel ymae y Duwdod anfeidrol, yr hwn sydd ai hanfod 
ynddo ei hunan, yn gallu ymhyfrydu ynddo. "Mor 
deg yw dy gariad, fy chwaer a'm dyweddi ! pa faint 
gwell yw dy gariad na gwin, ac arogl dy olew na'r holl 
beraroglau." 

Dylem ystyried yn mhellach fod y " ddyledswjdd 



COFIANT Y DIWEDDAE 

jI" yn djianwadu yn hjnod o fuddiol ar ddjfodo 
u, ac yn enweilig ar y plaut ieuainc a ddygir 
'nddo. Y mae y meddwl djnol wedi ei gyfadd 
iderbyn argraffiadau odJiwrth y gwrthddrychai 
la aefyll o'r tu allan iddo ef ei bun; y mae y 
a a ddarllenir, yr ymddyddanion a wrandewir, y 
rgiadaa a ganfyddir, &e., yn eerfio en delw i ry 
iry meddwl. A clian mai yn nhymor ieuencty 

y meddwl yn ei auaawdd dyneraf, y mae yn am 
lai yn y tymor hwuw hefyd y maeyn yr anBaTvd 
if o dderbyu yr argraffiadau dyfnaf a mwyaf par 

Y mae awyr foeao) y teuln, pa uu bynag ai drwj 
sanctaidd ai halogedig, fyddo, yn sicr o roddi go 
liad dyataw, ac eto cryf, i feddwl y plant, Gelli 
y] fod rhieni gwir grefyddol yn offerynol i fagi 
iadaa rhinweddol yn nghalonau plant yn forei 
Os bydd y gymdeithaa deuluol yn cael ei hen 
ig ysbryd addoli, fe fydd ei hawelon tyner a Banct 
a debyg o roddi gogwyddiad o'r un iiatur yn j 
vl mabauaidd, yn bell cyn ei fod wedi dyfod yi 

i drafod y gwirioneddau mwyaf eym! yn nhir 
ban y deall. Yn y tymor cynarhwn ar y bywyd 

yr arferion dyfodol yn cael eu cenedln, a'r elfeii' 
ny sydd yn cyfanaoddi ei gymeriad dros weddil 
yn cael eu ffurfio. Y mae Jkwer o feddwl yn ] 
Jad byr bwnw, mai " Bwndel o arferion yw dyn.' 
on sydd yn cyfanaoddi y cymeriad bob amser, 
thr i weithrediadau goruwch-naturiol gael ea 
yn mlaen yn yr acboa. 

lae lluaws mawr o engrcifftiau yn eynyg eu gwaB- 
1 i'r ysgrifenydd, er dangoa y bnddioldeb mawi 
fn dilyn yr arferiad o addoli Duw ya deuluol, 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 53 

ewn ystyr naturiol ac ysbrydol, aniserol a thragyw- 
dol ; ond y mae byrdra yn gwahardd i mi ymwthio 
mlaen i fanylion y pwnc, gan fod y darllenydd 
lewn eithaf cyfleusdra i wneyd hyny ei hnnan, oddi- 
th yr hyn a ysgrifenwyd eisoes. 
Cyn terfynu y benod hon gwahoddir y darllenydd i 
edrych ar yr eiddigedd cryf a ddangosai ein tadau o 
id sancteiddiad y Sabboth. Y mae yn amlwg fod 
gwrthddrych wedi cymeryd gormod o hyfdra ar 
ydd yr Arglwydd, fel y dywed yn flaenorol, drwy ei 
arostwng yn gyhoeddus, fel y gwnaeth, i wasanaethu 
canion bydol ; ac y mae mor amlwg a hyny hefyd, 
i dyledswydd yr eglwys oedd defnyddio rhyw fodd- 
a dybid yn eflfeithiol i ddal i fyny ei anrhydedd, yn 
neb yr ymosodiad a wnaethid arno gan aelod eg- 
sig. Nid eithriad yn eglwysi efengylaidd Cymru 
d y ddysgyblaeth hon a weinyddwyd yn Ponterwyd, 
d amlygiad o'i barn a'i harferiad cyffredinol yn ne- 
eu y gaurif bresenol. Yr oeddent oil yn teimlo yn 
igerddol dros sancteiddiad dydd yr Arglwydd, ac yn 
yn mawr sel am fwrw o'u plith bob aelod a geid yn 
log o esgeuluso ymddwyn yn ddihalog tuag ato ; o 
wydd dyma oedd cyfraith y ty. Yr oedd ymddyg- 
au meibion Israel at y Sabboth yn dylanwadu ar eu 
ilodaeth eglwysig o dan yr hen oruchwyliaeth ; can- 
08 ceffid rhyw un yn euog o dori gorchymyn y Sab- 
th, byddai y ddeddf wladol yn tori yr enaid hwnw o 
ith ei bobl ; ond, os amgeii, y eeid ei fod yn ei an- 
ydeddu ef yn briodol, dywedai yr Arglwydd wrtho, 
Mi a wnaf i ti farchogaeth ar uchelfeydd y ddaear, ac 
a*th borthaf ag etifeddiaeth Jacob dy dad." Yn y 
modd hwn yr oedd y Sabboth yn sefyll yn arwydd o'i 



t, 



COFIAKT Y DIWEDDAR 

" Suncf<idiliwch hefyd fy Sabbothau, fel y bydd- 
n arwydd rhyngof fi a cbwitbau, i wybod mai mv- 
yr Arglwydd eioh Duwcbwi." 
ydya yn ystyried fod rhwymedigaetb foesol y Sail- 
ar ddyn yn sefyll uwchlaw, neuo'r ta allanigyleh 
Ichiadau, a hyny o herwydd ei fod yn gorphwjs 
aghyfnewidioldeb y Duwdod, yn ei berthynas i 
r foesol J dyn. Wrth i ni edrych ar hawlian j 
oth yn y go)ea hwn, y mae yn rhaid i ni eu eyd- 
i yn angbyfaewidiol, yn yr un modd a hawlian 
ffyddy Sabboth ei hunan. Gan hyny oe addefir 
i orynion yn fanwl ar had Abraham yn mlynjdd- 
yr ben oesoedd, bydd hyny yn profi hefjd ar un- 
1 eu bod felly eto ar hil Gomer o dan derfynau yr 
dd ? ac 08 oedd yn galw ar ddyn mewn un eyfnod, 
ymffurfio d'i reolan moesol, dian ei fod yn galw 
n ninau i wneyd hyny, yn yr un ffunud yn y cyf- 
presenol, Er hyny ceir cwynion mynych, mjn- 
y dyddiau hyn, o'r eglwysi eFengyIaidd,yn eu gwa- 
1 giingenau, fod Uuaws o'u haelodan yn cael en 
3f i fyw yn yr arferiad o halogi y Sabboth, heb i'* 
urdpdau ddangos digon o wrthwynebiad i'r ejf- 
ymddygiad ; goddeSr iddynt gyflawni Uawer o 
iredoedd anghydweddol 4'i eaneteiddrwydd, a bjir 
1 esgeuloBdra cyhoeddua o'r dyledswyddau sjdd 
^Sawni amo. Dicbon mai yr atebiad mwyaf cj- 
n a geir i'r cwynion hyn ydyw, na oddefir dysg- 
th eglwysig yn aWr, fel yn mlynyadoedd yr ben 
dd ; ae herwydd hyny fod canlyniadau ei gwein- 
d yn fwy gofidus yn fynych na phreaenoldeb Ji 
Ond er hyny, gwell fyddai i'r eglwys weitbredii! 
lawer yn ychwaneg, a siarad mwy mewn gwedtl i 



- BARCH. DAVID WILLIAMS. 65 

addjsgiadol, a llai o dan ffurf gyhuddiadol a bygjthiol. 
Tybygem yn sicr mai diflfygion pwysig iawn sydd yn 
ymddangos yn ein mysg fel swyddogion eglwysig yn y 
dyddiau hyn, ydyw ein camgymeriadau gyda y gweith- 
rediadau uchod. 

Y mae yn wirionedd ami wg fod ceryddon eglwysig 
yn cael eu dilyn gan effeithiau pur wahanol iV gilydd, 
p dan wahanol amgylchiadau ; ac fe allai fod y canlyn- 
iadau yn gwisgo gwedd anfoddhaol, yn fynychach yn 
bresenol, nag oeddynt yn nyddiau ein tadau. Gallem 
farnu fod ymladdau a thramgwyddiadau o herwydd 
ceryddon eglwysig yn bethau mor ddyeithr yn y dydd- 
. iau hyny, ag ydyw heddwch a mwyneidd-dra mewn 
canlyniad iddynt yn ein dyddiau ni. Addefir gan bob 
dosbarth, braidd, yn ein plith, fod hyn yn wirionedd 
rhy anilwg i'w guddio na'i wadu. Gan hyny dylem 
ymofyn yn ofalus o ba ffynonell neu ffynonellau y 
tarddodd y cyfnewidiad mawr hwn ar ganiyniadaii 
gweinyddiad dysgyblaeth eglwysig. Y mae yn (idiam- 
eu fod y gwrthweithiad hwn a welir yn cyfodi mor 
fynych yn ein mysg yn erbyn gweinyddiad dysgyblaeth 
geryddol yr eglwys, yn tarddu yn wastad oddiwrth syn- 
iadau ysgeifn neu arwynebol am bechod^ar y naill law, 
ac ar y Haw arall, am rwymedigaeth yr eglwys Grist- 
ionogol i gadw 1 fyny yn barbaus burdeb el chalon a 
sancteiddrwydd ei bywyd o flaen llygaid y byd. Arlun 

syniad mew^nol y cnawd, wedi ei weithio ar yrallan- 

01 y w hoU weithredoedd y cnawd. " Megys mewn dwfr 
y mae wyneb yn ateb i wyneb, felly y mae calon dyn i 
ddyn." Cynyrch meddwl wedi ei lygru yn flaenorol, 
yn wastadol, ydyw y gwrthw^eithiad hwn a ganfyddir 
yn erbyn yr ordinhad hon o eiddo Crist, os bydd.hi yn 



56 COFIANT Y DIWEDDAH 

cael ei gweiojddu wrtb fesnr cywir, ae mewo ysbryd 
priodol. Gwelir yn amlwg mai mewo amBeroedd en- 
byd, y bydd yr ysbryd hwn yn ymddangos gry/af, o 
herwydd mai un o adar y noa ydyw efe ; ond pan y 
byddo merch Seion yn gwisgo ei sundalau, bydd yntau 
y pryd hwnw yn ymgilio at y waudd a'r ystlumod 
am loclies. 

Y mae genym le cryf i ofui hefyd fod yr ysbryd Win 
I'edi cael cryu lawer o fagwraeth o bryd i brjd 
rth ymyraeth personan o gymeriad amheue fl 
yddiad dysgyblaefch. TJn o'r pethau tebycaf o 
io dybeoioQ ceryddou eglwyaig ydyw en bod yo 
1 gwoinyddu gaii ddycioQ na byddo eu duwiol- 
edi esgyo uwcblaw amheuaeth yn meddwl y godd- 
Pan y eollo cymdeithaa grefyddol ei hymddir- 
. ngwirionedd crefjdd beraouol ei ewyddogion, fe 
ir uDwaith bob parodrwydd i gydymffurfio & 
yddiad eu Ilywodraeth yn yr eglwys, pa mor gy- 
'nag y dygwyddo ei bod ; o herwydd paham dys- 
: i grefydd y diaconiaid fod uwchlaw amheuaeth 
, yn yr un modd a chrefydd y gweinidogion, ev 
u llwyddiant eu swyddau yn nghysegr Duw. 
ti arall sydd yn achlysur o aflwyddiant hon yn 
1, yw y dymer afrywiog a ddangosir wrth ei 
yddu, 03 goddefir i'r " tarawydd" gymeryd safie 
ion," yn y weinidogaeth hon, fe fydd ei haflwydd- 
D sicr ; o herwydd y mae pob ysbryd yn cenedln 
yn wastad, yr un fath a phob cnawd. Ac y 
Q bur amlwg fod llawer o dSa dyeithr yn cael ei 
r allorau Duw gyda phob rhan o wasauaeth y 
, er fod ei gludwyr yn ddigon hygoelus i'w alw 
1 o'r nef, ac yn s6l ArgJwydd y lluoedd. Gofyn- 



F 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 57 



wyd nnwaith i droseddwr a fuasai o dan gerydd pur 
Ijm jm yr eglwys y nos flaenorol, pa fodd yr oedd efe 
yn teimlo o dano, pan y caed yr atebiad canlynol: 
"Wei, yr oedd yr olew yn eithaf cymwys i'm clwyfau i, 
ond yr oedd y brawd a'i gweinyddodd wedi berwi cy- 
maint arno ar ei ddn ei hunan, fel y mae wedi agor 
llawer o glwyfau newyddion, a dyfnhau yrhen archoU- 
ion yn ddirfawr, yn lie eu gwellAu/' Gwelir yn amlwg 
fed y cerydd a giafodd ein gwrthddrych am dori y Sab- 
botb, gan hen Fethodistiaid P9nterwyd wedi dylan- 
wadu yn hynod o iachusol arno, ac nid rhyfedd hyny 
pan y cofier fod eu dull o'i weinyddu wedi dwyn argy- 
hoeddiad trwyadl iV feddwl o'u heiddigedd diffuant 
dros gadwraeth sanctaidd dydd yr Arglwydd ; ac o dyn- 
erwch a gofal eu calon am ei adferiad yntau, a'i ddy- 
chweliad buan yn ol i "anrhydeddu Sanct yr Ar- 
glwydd" yn fanylach nag y gwnaeth erioed o'r blaen. 



♦♦- 



PENOD V. 

EI GYCHWYNIAD GYDA'B WEINIDOGAETH. 

Yn awr gadawir i Mr. Williams fyned rhagddo eto i 
adrodd ei hanes o'r amser y dechreuodd bregethu hyd 
ei ordeiniad yn y Bala, pan oedd yn 37 oed, 

" Gyda fy mod allan o'r jplisgyn fel cyngorwr, sv- 
mndodd Knagluniaeth fi i Lanwyddelen. Yr oedd hi 
yno yn ddiwygiad cryf, yr achos crefyddol yn flodeuog 
a Uwyddianus — cynulleidfa fawr, capel mawr, ac eg- 
lwys luosog, ac ynddi amryw bregethwyr, a minau yn 
ienanc ac anwy bodus, a'm teimladau yn anghysurus 
mewn lie mor fawr a dyeithr, a da fuasai genyf gael 

E 



COPIAST T UIWEDDAli 



ol i'm hen gartref ilwyd yn Abercywarch. 
1 cyntaf, dybygaf, galwycl n i bregetlm yno i 
, ac yr oeddwn bron llewvgii wnh ddringo 
, ; oud gan fod y diwyjjiml bi'b fyneil dros- 
lau yn gallu gwueyii swn, beth bynag am 
<B, foiid bynag toroud llawcr i wylo, gorfol- 
mlianii, fel y ciiddiwyd fy tigwenilid a'm 
uddau muwr. Yr oedd yno nn gwr ieuanc 
i ar bawb ar y gallery ; bloeddiai yn groch 
:eu, ond yn mneo ychydig daetli yn fwy sys- 
a chymerodd o dan ei eylw ddanieg y deng 
ic aeth drwyddi yn gampna, Adwaenid y 
■ ar ol hf uy wrth yr enw y Parch, Richard 
.nfair, Daeth allan yn bregothwryn bur fu- 
yo. Bum yn yr ardal hoii am flwyddyo, a 
ngalw i'r cyfarfod misol jn y tymor hwnw, 
mddyddanwyd & mi am Ty nihroiiad, fy eg- 
1, a'm cymelliad i waith y weinidogaeth. Yr 
1 blentynaidd, anwybodna, ao ofnua ; ond bo 
'n dyner iawa wrthyf, ac estynasact fy maes 
y gylch Dosbarth ^ Ysgol 'Sabbothoi. Sy- 
Idiyma i Beula, Manafon ; a phan oeddwa 
thwjd fy nherlynau llafur i dduu neu dri o 
iadau yr Yagol SnI, yn ngbyda goror Clawdd 
)yn hyn yr oeddwn mewn profedigaeth new- 
edd yn rnaid i mi bregethn rliyw yehydig yn 
ac er mai Saia bychan iawn oeddwn, 
y ngoren 1 ysgrifenu fy mhregethau yn 
dysga allan wedi hyny, ond niynych y 
)regeth yn fy ngadael yn y pwlpud, a'm gad- 
dfalu yn y tywyllwch ; ac yn wir bydd yn 
rell weithiau fel hyn nag jn j straight jacket, 
la Saesoneg oedd yn helbul garw ; dear me, 
.drwg arnaf lower gwaith yn y weddi Saeson- 
yf yn gwybod fod cael geiriau gweddi ynfwy 
fsbryd gweddi y pryd bwnw; peth annheil- 
tchadurus yw rhoddi ymarferion crefyddol yn 
ysgn celfyddyd neu laith. Bum yn llafurio 
?mor yn y dull gofidus hwn. Yr oeddpryd- 



m fy I 
I'u dyf 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 5^ 

\ 

nawn Sadwrn genyf at fy Haw fy hun, ond byddai yn 
rhaid i mi fod ya iighyfarfpd y plant yn yr ysgol erbyn 
boreu Llun. Anaml y byddwn yn cael cyfarfod misol 
o'r He anial hwn, ond firaWyd fi i un o bonynt gyda y 
bwriad o'm boli yn y tri pbeth y bum ddwywaith dan 
arholiad ynddynt yn flaenorol, sef fy mhrofiad person- 
ol,fy ngwybodaeth yn egwyddorion yr efengyl, aphync- 
iau y Cyfltes Ffydd, a fy nghymelliadau i waith y wein- 
idogaeth. Yr oedd y naill arholiad yn myned yn drym- 
ach na'r Hall. Penderfynwyd yma fy nghyflwyno i^r 
gymanfa, ac felly derbyniwyd fi yn bregethwr i'r hall 
fyd Methodistaidd, yr hyn a wasgodd yn drwm ar fy 
meddwl, o herwydd y cyfrifoldeb mawr a ddaethai ar- 
naf drwy hyn. 

Wedi fy nerbyn i'r gymanfa, meddyliodd 0. Jones, 
Gelli, am gaei ychwaneg o ysgol i mi, a chafodd hanes 
lie manteisiol i mi gyda y Parch. J. Williams, gweinid- 
og yn nghyfundeb Lady Huntingdon, bum' milldir i'r 
dwyrain o Gaerlleon. Erbyn i mi fyned yno, boarding 
school i ladies a gynelid gan y boneddwr a'i wrais:. ond 
herwydd ei agosrwydd a'i gynesrwydd at y Methods 
istiaid, cymerodd fi dan ei addysg i ddysgu gramadeg, 
a chyfansoddi yn yr iaith Saesoneg. Ni welais gystal 
trefn a dysgyblaeth ar ysgol yn un man ag a welais 
yma ; ond gwaith caled iawn i mi oedd dysgu gramad- 
eg; yr oedd yn sych iawn; nid oedd ynddo damaid i 
enaid na chorph i'w gael. Ar yr un pryd dywedai fy 
athraw parchus na welodd nemawr yn dysgu yn fwy 
cyflym na mi. Yr oeddwn yn dechreu darogan am 
ddychwelyd yn ol I'm cartref ; ond bu fy athraw yn 
crefu yn daer iawn arnaf fyned i Chusant College am 
bedair blynedd, ac y cymerai ef fy ngofai tra y byddwn 
yno ; ond M y bum fi^olaf, gwrthodais y cynygiad, a 
gorfu arnaf edifarhau drwy fy oes am y fath hnrtrwydd. 
Dylaswn ddywedyd yn gynt, fy mod wedi cael cynyg- 
iad gan offeiriad parchus yn Swydd Drefaldwyn i fyned 
i goleg perthynol i'r Eglwys Sefydledig, cyn i mi dde- 
chreu pregethu gyda y Methodistiaid ; ond nid wyf 






COFIANT Y DIWBDDAK 

arhan byth am wrthod ; cjnyg bwow, am nad 

■ fawr feddwl o Eglwya Loegr. 

elais o'r He hwn i Swydd Drefaldwjn. a de- 
lafurio jn benaf yn ngoror CUwdd Offa dre- 
it ot^dwo erbyn hyn wedi dyego Saesone^ i 
» leiaf yn veil na chyn myned t'r yegol at Mr. 

; ond ni bum erioed yn teimlo yn gartrefol 
th Saesoneg, jb eawedig wrth weddio, a defn- 

Ysgrythyrau wrth bregethu, canya yr oedd 
lel geinan yn rhwyatr mawr i deimlad ao ys- 
iddi. Yr oedd yr hen iaith fel brychni y Hew- 
f fj boll gorph, enaid, meddwl, a mer fy es- 
riaa ac ystamian, serch a choU Meddwl Cvm- 
itod Sausoneg sydd anbwylus iawii; byadai 
cyfieitbu yn cael ei oaod rbwng y meddwl a'r 

hyn a wnai ddwbl waith i mi ; a gwaeth na'r 
ghelfydd a cblogymaidd oedd y job wedi y 

n y cylwng bwn bum yn eistedd i Jawr lawer 
ic yn wjlo wrth afonydd Clawdd Offa, gan 
> rbyddLad o gadwynau iaitb Hengist, i chwar- 
eicbiau gweiniaid yn nyfroedd yr iaith Gym- 

flwyddyn 1837, dychwelaie i Lanidloes i fyw. 
jrr acboa yn gryf iawn yno y.prjd hwnw, y 
ion eglwjHig yn dderw mawr, ucnelfrig, cryf- 
i 30 o honynt, rbwng gweinidogion, pregeth- 
acouiaid, ar olwg arnynt fel lln banerog, a 

■ bychan bach, yn crynu fel deilen yr aetbnea 
T awelon. Byddent jn rbwygo troseddwyr 
ihrynllyd weithian, ac yn wir yn ysgwyd 
d lawer gwaith nes bron ysgwyd ei enaid allan 
1 ; mewu gwirJonedd yc oedd arnaf fi en hofn, 
it yn dra charedig wrthyf fi ; galwent fi i hol- 
yr Ysgol Sabbothol yn fynycb o flaen y preg- 
is Sabbotbau, ac i bregethu hefyd mor ami a'r 
artrefol eraill ; ac yr oedd hyn yn gryn beth i 
ic djeithr yn mysg cwmni y weinidogaeth. 
;waith y bum yn vmaflyd codwm & hwy wrth 
ri; weithiau byddent hwy yn drechaf, bryd 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 61 

arall byddwn inau ; ac fel hyn y daefchum yn mlaeu yn 
Llanidloes, nes teimlo fy hun wedi llwyr gartrefu yno, 
ie, yn fwy felly nag mewn un man y buaswn ynddo o'r 
blaen. 

Yn mhen blwyddyn a haner wedi fy nyfodiad yno, 
ymbriodais 4 merch ieuanc o'r enw Mary Jones, o deu- 
lu parchus a chyfoethog ; ei mam oedd wraig weddw 
er's tros ugain mlynedd, canys claddwyd ei gwr pan 
oedd Mary yn flwydd oed. Yr oedd ei mam a'i nam 
gyda eu gilydd yn dwyn masnach gwlaneni yn mlaen, 
ac wedi casglu llawer o gyfoeth. Yr oedd I'm gwraig 
frawd o'r enw Benjamin Jones, yr hwn pan ddaeth i 
fyny oedd yn trin y fasnach mewn prynu a gwerthu, a 
hwythau y gwragead yn gweinyddu gartref. Wedi priodi 
aethuna atynt i fyw ; cefaisle tra chysurus adedwydd ; 
ni wybum beth oedd ymgymeryd a gofal tealuol ; ni 
chefais y drafferth drallodns o wneyd cartref, ond yr 
oedd yn barod eisoes. Ni bu i mi wybod am draflferth- 
ion amgylchiadau, yr oedd fy mara yn dyfod i mi fel y 
manna i'r Israeliaid. Parhaodd felly arnaf hyd far- 
wolaeth fy mam-yn-nghyfraith, sef 12 mlynedd. Caws- 
om chwech o blant yn yr amser hwnw, a bu yr hen 
nain yn cymeryd gofal eu magwraeth bron i gyd arni 
ei hunan. Bum yn byw gyda hwy am y tymor hwnw, 
gan ddilyn fy ngalwedigaeth, a phregethu ar y Sab- 
bothau yn unig, gyda yr eithriad o roddi am bell gy- 
hoeddiad drwy y naill neu y Hall o siroedd Cymru, 
Bum mewn amryw gyhoeddiadau drwy Ddeheudir 
Cymru ; teithiais bob sir yno ond Sir Ben fro. Cefais 
y fraint o gymeryd rhan yn eu cymanfaoedd lawer tro, 
a'r Arglwydd o'i ras yn cuddio fy ngwendid a'm flPol- 
edd. Gwelais bethau cryfion iawn mewn llawer o fan- 
au, yn enwedig yn Llangwryfon, Llanrhystyd, Llanon,. 
&c., yn Swydd Ceredigion ; hefyd yn Castell-nedd, Pen- 
y-bont-ar-ogwy, Pile, Merthyr Tydfil, Dowlais, &c., yu 
Sir Porganwg, ac hefyd yn Crughy wel, Llangamarch, 
&c., yn Swydd Frycheiniog. Bum unwaith hefyd 
drwy Sir Fon a Sir Caernarfon, a dim ond unwaith yn 
fy oes, a gwnaethum y daith hono mewn tair wythnos. 



COFIANT I DlWEDPAll 

ddodd i mi fyned rai gweithiau drwy Sir Feir- 
; ond ni bum erioed trwy airo^dd DJnbych a 
Kid oedd gweinidogaeth deitliiol wedi bod er- 
I rhyw gydweddol iawn A'm tut- dd i ; hoffwn y 
g a r gartrefol yn hytrach, am ei bod yn cymell 
J fwT lafur, ae yn ei gadw yn bellach oddiwrth 
i. Bywyd eegnr yw bywyd pregethwr teithiol, 
'd sydd yn aychu ae yn gwanhau y pregethwr 
>ob yn ychydig. 

arall sydd jn y weinidogaeth deithiol yw han 
da, heb edrych byth ar ei ol ; fd y dywedai y 

William JoncB, Ehnddlan, '"Creuwch i gyd 
v, fel na raid i mi ddyfod yma byth mwy." 1 
gyfaiil, Did felly; pe buasent i gyd yn credn i 
yn yr oedl'a bono, odi ddylasit drachofn ddyfod 
mgeleddu a meithrin dy blant ar ol en cafil. Dy-. 
d wrthyf fioaii lawer gwaith fod fy mhregethn 
I wedi bod yn bur fendithiol, yn enwedig yn 
3 ArlOQ, ond ni chefais y mwynliad o weled y 
^ledigion byth ; eto ystyriwyf fy llalur yn cael ei 
1 dda OS bu yn foddion achub rhai. 



lechreu y flwyddyn 1837, penderlynodd y cyfar- 
sol gyfiwyno tri o honom i'r gymanfa i gael ein 
lio, sef John Owen, John Price, a minau. Cred- 



rhagrith a gwastraff ar ostyngeiddrwydd a 
-ymwadiad yw yr arferiad o ddywedyd na bydd- 

dyagwyl dyrcnafiad eglwyaig. Pw! yr wyf yn 
1 y natur ddynol yn rhy dda i gn-dn y fath stwff 
^na; ond er y ewbl, rnaid i mi gydnabod iod y 
i am hyn wedi effeithio yn ddwya iawn ar fy 
'I, wrth yatyried ei fod yn chwanegn cymaint at 
yfrifoldeb. Ond bu cesAu at Dduw yii ddai mi 
■yd. Giilwyd yr wytb oedd iw huidetnio yn 
\, i ddyfod i gymanfa Llanidloes yn Ehrill, i 
I harholi. Yr oedd Uriflitb Solomon, a William 

Welsh Prairie, o Sir Qaernarfon ; Daniel Kob- 
niliam Morris, a John Phillips, o Sir Ffliut; a 
)weu, John Price, a David Williams, o Sir Pre- 
n. A bu yr arholiad yn nn maith a manwl 



BAUCH. DAVID WILLIAMS. 63 

iawn, am fod rhyw rai o honom wedi cael ein cyhuddo 
fod yn afiach yn y ffydd ; ond daethom allan oil c'r 
prawf wedi ein cwbl iachaiu. Yn y Bala, y Mehefin 
canlynol, traddododd yr hybarch Elias o Fon araeih 
ragorol ar Natur Eglwys ; yna holwyd ni am ein gol- 
ygiadau ar athrawiaeth yr efengyl, a threfn eglwys, gan 
y Parch Edward Jones, Aberystwyth ; ac ar ol hyn 
rhoes y diweddar Barch. Henry Rees y Oyngor, yn fan- 
wl a difrifol dros ben ; yr oedd y fath na ellais ac na 
allaf tra byddaf byw ei anghofio — yr oedd yn un ofnad- 
wy bwysig." 

Y mae yn amlwg i bawb a ddilyno symudiadau ein 
gwrthddrych, o'r amser y dangosodd gyntaf ei duedd 
at weinidogaethu, hyd ei ordeiniad, fod ein tadau yn 
.ystyried eu rhwymedigaeth i ofalu am fod yn araf a 
manwl iawn yn eu arholiadau, rhag gollwng neb i'r 
swydd weinidogaethol heb y cymwysderau angenrheid- 
iol iV chyflawni yn deilwng. Yr oedd Mr. Williams 
yn edrych ar hyn yn bwnc o bwys mawr, ac yn ofni 
llawer yn ei ddyddiau diweddaf ein bod yn Uacio yn 
ein gofal am hyn yr amseran presenol. Ac o herwydd 
fod arwyddion lied amlwg nad heb achos yr ydoedd efe 
yn coleddu y syniadau hyn, yr ydym yn galw sylw y 
darllenydd i sefyll am ychydig uwch ben hyn eto, gan 
gyflwyno i'w sylw rai nodiadau chwanegol ar alwad i'r 
weinidogaeth a'r cymwysder angenrheidioi iddi. 

GALWAD I WEINIDOGAETH YE EFENGYL. 

Mae galwad gweinidog yr efengyl i'w swydd, yn Uais 
dynion ac yn feddwl Duw; yn ddymnniad eglwys y 
Goruchaf, ac yn ewyllys ei Phen ysbrydol. Nid oes 
gan yr eglwys hawl i alw neb i weinyddu y swydd gys- 
egredig hon, ond y rhai hyny y byddo eu grasusau, 
eu talentau, a'u hathrylith yn argoeli fod yr Arglwydd 



COFIANT T DIWBDDAB 

neillduo i ddwjD ei enw ger bron j cen- 
1 o'r pechodaa mwjaf beiddgar yn erbyn 

ac awdordod Grist ar eid;ei huD, nea 
)rph dirgeledig, yw cymeryd yr hyfdra o 

weinyddu ei awjddau, cyn cael boddioo- 
yny yw ei ewyllys ef tnag ati. Y mae rhiu 
lyrundeban crefjddol yn dyhoeni ac ;n 
ynyddan, mewn trueni a difiandod, vrtb 
I en hynfydrwydd o bcDtyra iddynt eu 
iwon, heb eu cymwyso gan Ygbryd yr Ar- 
Iftwai rhwymedigaethau ei Bwydd. &wel] 
rael ei Bwyddsa yn veigioa o ddynion, 
a chael dyuion gweigion o gymwysderaa i 
it Arwydd o anfoddlotirwydd Dnw at 
od ei Bwyddaa yn cael en llenwi & dynion 
gymwysderau iV cyfiawni yn deilwng. 
gal w dyuion i'r awydd hon, heb arwydd- 
; wedi en hethol iddi, yn wrthryfel ucbel 
iwdurdod ef, felly hefyd o'r tu arall, y mae 
T y rhai a gymwyaodd efe, yn ddibrisdod 

ddaioni i'w dy. Gall eglwya, yn nallinfib 
■hagfarn a chulniei hyabryd, ddyfod yn eu- 
L " brawdle Crist," o lofrnddio doniaa y 
1, drwy newynu talentan gwerthfawr yn eu 

Uaateirio athrylith fywiog mewn dynion 
Idwn yn gorfod ofni fod Yabryd Duw wedi 
li gweithian yo ein mysg, yn y ffordd hon, 
i'w eglwys fyw ar bur ychydig o " fugeil- 
Id ei galon," ar ryw dymoran. 
Idwl fod galwad yr Arglwydd ar ddyn i 
lidogaeth, nen ei waith yn ei anfon i breg- 
Criat, yn gynwyaedig mewn cynyrchu yn- 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 65 

ddo gydgyfarfyddiad oW cymwysderau angenrJieidiol i 
waith y weinidogaeth. Y mae y dyn sydd yn meddu 
cymwysderau y swydd hon yn sicr o fod wedi ei anfon 
gan Dduw i gyflawni ei gwaith ; ac os bydd y cymwys- 
derau hyuy mor gyflawn ac eglur ynddo, fel ag i du- 
eddu yr eglwys i roddi derbyniad aivyddus iddo i^r 
swydd, ac iV wneuthur yn gymeradwy ynddi, ni ddy- 
lai efe boeni ei hunan ag amheuon yn nghylch ei an- 
foniad, ond gwneyd ei oreu i " weithio gwaith yr hwn 
a'i hanfonodd tra y mae yn ddydd," a "gorphen y 
weinidogaeth a dderbyniodd gan yr Arglwydd lesu, i 
dystiolaethu efengyl gras Duw/^ Sail briodol ei alwad 
eglwysig i'w swydd ywei neiUduad blaenorol gan Dduw. 
Nid yw yr eglwys i osod ei llawar neb ond ar yr hwn a 
"eneiniodd yr Arglwydd i efengylu i'r rhai llariaidd." 
Byddai yn ddigon priodol gofyn iddi bob tro yr elo i 
alw un i'r weinidogaeth, fel y gofynai Samuel i holl 
Iwythau Israel, '* A welwch chwi yr hwn a ddewisodd 
yr Arglwydd, nad oes neb tebyg iddo yn mysg yr holl 
bobl ?" A phan y bydd yn ymlwybro gyda y symud- 
iad pwysi^ hwn, o dan arweiniad Ysbryd Crist, gellir 
galw ei heneiniog hi yn.**un a ddewisodd yr Arglwydd 
o'r holl bobl yma, a holl wyr Israel." 

Mae yr hwn a alwodd Duw yn cael ei hynodi a rhy w 
fesur o holl gymwysderau y weinidogaeth ; nid yw heU 
aethrwydd o'r naill gymwysder, byth iV osod yn iawn 
am y diffyg o gymwysderau eraillyn yr achos hwn. Y 
mae esgeiriau gweision Crist i fod yn ogyhyd — rhaid i*r 
gweinidog fod yn "ddynDuw," yn "wrDuw," yn 
ddianaf a diargyhoedd. Mae gosod baich holl gym- 
wysderau y swydd i droi ar un cymwysder, wedi bod 
lawer gwaith yn brofedigaeth i'r enwadau crefyddol 



COFIANT T DIWEODAR 

ar y ddau tii i'r Werydd, Y cymwjader sydd 
ylw yr tglwysi pyntaf, braird bob amser, yw 
ad meddwl yr ymgeisydd at y swydd — ei aw- 
)d yn bregethwr ; bc os bjdd yuddo ddigon o 
a dyfal-barhad i ddal i bwyso ar ddrws y 
1 i fil na Iwydda am dderbyniad iddi, pa mor 

bynag fyddo o'r crmwyederau eraill. Ni 
rycli ary daedd hon fel arwjdd sicr o alwad ■ 
■ weinidogaeth, o herwydd y mae agoB i bob 
ol wedi teimlo hyny ar ryw dymoraii o'i fyw- 
m fod awydd gwneuthur daioni yn hanfodoli 
da, ac hefyd fod yn ffaith, o fod yr areitbfa yn 
i gyrhaedd yr amcaa Lwdw, y mae yn ach- 
ai eithaf anghymwya i ymeatyn i fyny ati 

Ac felly yr ydym yu ei ystyried yn mhob 
ad arall yn yr eglwya. Nid ydym yn edryeh , 
bod yn ddiacon, yn arwydd diffael o gymwye- 
ydd bono, ond i'r gwrthwyneb, rbedir yn fyn- 
tbafion cyferbyoiol i edrycb aruo fel anghym- 
wyaig, ac yn rhwyatr anorfod i'r dyn a'i medd- 
'baedd y ddiaconiaetb bytb. Bbaid addef nsa 
b sydd yn anghymwysder i'r ddiaconiaeth fod 
ysder i'r Treinidogaeth, mwy nag y gall yr bju 
;hymwysder i'r weinidogaeth fod yn gyrawya- 
liaeoniaeth. Gan hyny nid dim yn y swyddan 
na'r cymwysderau iV cyflawni, sydd yn cyn- 
ymddygiadau gwabanol ucbod, ond gwyrni 
ygiadau yr eglwys. Diameu fod chwenych 
gob, a swydd diacon, yn fesur o gymwysderi'w 
; eto ymddengys yn llawer mwy cyson 4 rhe- 
jibl, ac yn llawer mwy cydweddol 6, deddfan 
;jnideitbaa, i'r eglwys djnu y cymwysder bwn 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 67 

i sjlw, fel pob cymwysder arall, nag i'r ymgeisydd ei 
hanan wneyd hyny. Yr eglwys a ddylai edrych am 
ddefnyddiau i'r weinidogaeth, a hi a ddylai gymeryd y 
cam cyntaf tuag at godi nn i'r swydd hon, ac y mae ei 
gwaith yn aros yn llonydd hyd nes cymhello rhyw un 
ei hunan, yn gwneyd yr eitliriad yn rheol gyffredin, a'r 
rbeol gyffredin yn eithriad. Ofer yw dysgwyl codi a 
chynal urddas y weinidogaeth Gymreig heb i'r eglwys 
deimlo mai ei dyledswydd a'i rhagorfraint hi yw cy- 
chwyn pob symudiad er codi dynion i'r weinidogaeth. 
A dylai hefyd fod ganddi well trefn, a pherffeithiach 
cynllun i brofi cymwysderau yr ymgeiswyr na'r un sydd 
ganddi yn America. 

CYJIWTSDERAU GWEINIDOG YH EFENGYL. 

Y cymwysderau hyn sydd i benderfynu pa fodd y 
dylai yr eglwys ymddwyn tuag at ymgeiswyr am y 
weinidogaeth. Os bydd elfenau hanfodol esgob, neu 
henuriad, yn ymddangos yn amlwg mewn aelod eg- 
Iwysig, nid oes bawl gan yr eglwys bono i sefyll rhyng- 
ddo a'r swydd ortichel hon, nac ychwaith i fod yn ddi- 
fater ac esgeulns i'w gymell, a rhwyddhau ei ffordd i 
fyned i mewn iddi. Gall bechu yn erbyn ei Brenin, 
wrth oedi ac esgeuluso ei alw at y gwaith y cymwys- 
wyd ef i'w gyflawni, yn llawn mor effeithiol a thrwy 
wrthsefyll ei fynediad ato. Byddai yn ddymunol i'r 
eglwys fod yn wyliadwrus bob amser rhag iddi drwy 
fwriad nac amryfusedd, estyn ei Haw yn erbyn eneiniog 
yr Arglwydd. O'r tu arall, os na bydd yr eglwys yn 
canfod mesur dymunol o boll gymwysderan y swydd 
wedi cydymgyfarfod yn yr ymgeisydd, ac yntau yn eu 
"haml hwynt," ni ddylai ei "dderbyn ef i dy," pa faint 



COFIAST Y DIWEDDAR 

do ei daerineb ef am dderbjniad i'r sw^dd gy- 
lon. Mae yr eglwys yn fjnycb, ya enwedig 
[jymry America, yn cael ei gttlw i edrych am. 
sderan hyn mewn. manan ag y maent yo 

Uu eu caofud. Yr ymgeisydd yw yr hunan- 
id i'r Bwydd, a'r eglwys o'r bon y mae yn aei- 
pob ymdreeh giillnadwy, a dywedyd y lleiaf, 

yn llwjr a gweled ei fod wedi ei gymwyso i'r 
mae yn ei chwenych. Anerchant yr eglwya 
1 jn ysbryd ao iaith Abimaas wrtb Joab, gan 
, " Beth bynag a fyddo, gad i minan, atolwg, 
il Cuai." We], oa gofyna neb bytb iddi felly, 
rylchiad ncbod, atebed hithan y cyfryw yn 
Foab, " Ni byddi dj geuadwr y dydd hwo, 
legi ddiwrnod arall. I ba beth y rhedi di, fy 

nad oee genyt genadwraetb addas ?" 
rhai o'r dosbarth hwn yn cael eu gollwng, 
)dd ac anTodd, i'r areithfa, i edrycb a geid 
arferol o'a honiadau am eu cymwyaderau en 
Ond er i'r eglwya gael pob mantaia i edrych 
, y Bwydd, ac allan o'r awydd, y mae ei phet- 

hytracb yn cynyddu nag yn Ileihan, er cadw 
nynt drwy eu hoes. Dymunem fod yn dyner 
jawa o'n hanwyl frodyr aydd hyd yma heb 
nio— y rhai aydd yn adnabod eu hunain, ac 
yr eiddo Crist lean, ac nid yreiddynt eu hun- 
Idai yn well genym dori y fraicb dde, a thynu 
le, na symnd un o wallt eu pen — ^y maent yn 

i fyw ae i farw — ein brodyr anwyl ydynt. 
\ i ni addef nad oea genym allu i gydymdeim- 
ionau byny sydd yn chwedieua yn y conglan, 
iw, yn nghlustiau yr aelodan dyatadlaf yn yr 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 69 

eglwys, ac yn djpgu o dy i dy : " Os ydy w dyn yn gym- 
wys i bregethu yr efengyl, ei fod yn gymwys hefyd i 
weinyddu y sacramentau — y dylent gael eu hordeinio 
yn weinidogion, a chael gweinyddu bedydd a swper yr 
Arglwydd. Awgrymant drwy hyn yn fynych eu hod 
yn gymwys i bregethu, ac mai rhywbeth o'i le yn yr 
eglwys yw yr achos eu bod yn cael eu cadw yn ol o'r 
, breintiau hyny. Ymddengys yn amlwg i ninau fod y 
, dyn a gymwyswyd i bregethu yr efengyl wedi ei gym- 
wyso i weinyddu bedydd a swper yr Arglwydd hefyd, 
— OS derbyniodd efe weinidogaeth yr efengyl gan Grist, 
efe a dderbyniodd ar yr un pryd yr hawl i weinyddu ei 
hoU ordinhadau, ar ol y rhoddo brawf boddhaol i'r eg- 
lwys o'r derbyniad hwn. Ond er ein bod yn cyduno 4 
hwy yn y gosodiad hwn, eto y mae ein casgliad yn wa- 
hanol. Y maent hwy yn tynu casgliad y cadarnhaol 
oddiwrth osodiad amheuol — y dylent gael eu hordeinio 
am eu bod yn pregethu, a ninau yn tynu casgliad yr 
amheuol, oddiwrth osodiad amheuol — fod yn amheus a 
ddylent gael eu hordeinio, am fod yn amheus a ydynt 
wedi eu galw at y gwaith o bregethu. Dylid dofio mai 
yr" OS "ydynt yn gymwys i bregethu ydyw yr unig 
rwystr iV hordeinio, ac na all neb ei symud o feddwl 
eglwys Crist ond hwy'eu hunain, a hyny drwy wein- 
yddiad neu gyflawniad mor deilwng a chyflawn o'r 
weinidogaeth, ag i gyfodi eu cymwysderau gweinidog- 
aethol uwchlaw amheuaeth yn meddwl yr eglwys. Y 
mae yn anhawdd genym gredu fod un eglwys Gym- 
reig, berthynol 1 un en wad crefyddol yn America, a 
oeda yn faith ordeinio]un pregethwr yn eu mysg, ar ol 
iddo ef symud yr os yna o'u meddyliau. Yn y fan y 
dywedo eu gweinidogaeth hwy eu bod wedi eu galw gan 



COFIANT T DlffEIHtAB 

feiiiidogaeth, dywed yr eglwys yn un liar?, 
i weinyddu y sacramentau Jiefyd. Y maa 
thwr yn mysg y TrcfDjddion Callinaidd i'lr 
r brawf am y weinidogaeth hyd oiii ordeinier 
bydd yr amaer yn cerddfd yn fivith ai 

yno, dylent gofio raai methii dyfod trwy y 
foddliaol y maeut, yn ol barn tyation y Gor- 
j ddaear — colofn a sylfaen y gwirionedd. 
cymwyaderau gwemidogaeth yr efengyl yn' 
. mewn dalentau naturiol dyn. Bhaid i'r 
■ fod yn ddyn cyflawn, yn meddn ar allQoedd 

cryfion, ac o duedd ymchwilgar, a'i beirian- 
odd yn bylaw — ei enaid yn rhydd oddiwrth 
; naturiol, ac yn meddn ar synwyr eyffredin 
I'i gorph wedi ei gyfaddasn i gyflwyno ei fedd- 
brdd oreu at wasanaeth eraill. Y mae boll 
5ion cymwys y Testament Newydd" wedi en 
I'u cymhwyao o'r bru i waith y weinidogaeth. 

hwy yn llestri cymwys i ddal y trysor hwn, 
i eu heneidiau, a cbywreiniad en hesgyrn yn 
y feiehiog. Am byny y dywed Paul, " Ond 
Id Duw yn dda, yr hwn a'm neilldnodd 1 o 
nam, ac a'm galwodd i trwy ras, i ddatgnddio 
ynof fi, fel y pregethwn ef yn mhlith y cen- 
Yno y dodir y defnyddiau i lawr, y rhai a 
tan eneiniad Ysbryd yr Arglwydd, yn ei am- 
lan, i fod yn Uestr cymwys i ddwyn enw Crist 
lloedd. Dyma lie y cyfansoddir yr elfeuau 

sefydlir yr egwyddorion aylfaenol, ar ba rai 
h-adeiledir yr boll gymwysderan eraill. Ab- 
ir lawn ydyw galw dyn 1 bregethu yr efengjl 
I yn meddu rhagoriaetb fel dyn ; ac nid yd- 



r 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 71 

ym yn gwybod am nemawr o frychau a anurddodd fwy 
ar urddas y weinidogaeth, na chodi' dynion iddi oedd 
islaw y cyffredin mewn synwyr cyffredin, Os bydd yr 
athraw crefyddol islaw y dysgyblion, y mae yn rhwym 
fod yn brofedigaeth iddo ei hun, ac yn llawer gwaeth 
na bod yn anfuddiol i eraill — bydd yn fagl ac yn rhwyatr 
i'r oes yn ei symudiadau cynyddol. 

Mae yn rhaid i'r talentau naturiol hyn gael eu medd- 
ianu gan yr Ysbryd Glan — dyfod yn breswylfod i 
Dduw trwy yr Ysbryd, er bod yn "weinidog cymwys/* 
Ehaid eu sancteiddio a'u cysegru " ag olew gorfoledd 
tu hwnt i'w cyfeillion," cyn y byddant yn gymwys i 
ddwyn Uestri yr Arglwydd. Dyma sydd yn gwneyd y 
dyn yn Oristion — y dyn anianol yn ddyn ysbrydol — 
yn ddyn Duw, ac yn llestr etholedig i Grist, Fel meg- 
ys ag y gwneir Oristion rliagorql o ddyn cyflawn, felly 
hefyd gwneir gweinidog cymwys y Testament Newydd, 
Gristion cyflawn a thrwyadl. Ehaid i'r hwn a chwen- 
ycho swydd esgob, fod yn " ddiargyhoedd, yn cael tyst- 
iolaeth dda gan y rhai oddi allan, yn sobr, yn wedd- 
aidd, yn caru daioni, yn gyfiawn, yn sanctaidd, yn 
dymerus/' &c. Mae ei gymeriad crefyddol i esgyn 
uwchlaw amheuaeth yn marn ei frodyr, cyn y caflb saf- 
lebriodol ac Ysgrythyrol i chwenych swydd esgob, 
Mae gair da gan y rhai oddi allan hefyd yn anhebgorol 
er cysur d llwyddiant y gweinidog, Mae yn wir y gall 
pregethwr cymwys gael ei erlid i;M gablu ; ie, gall gyf- 
arfod a'r pethau hyn yn gyhoeddus am ei fod yn gym- 
hwys ; ond nis gall y cjfrjw gael ei ddirmygu a'i ddi- 
ystyru yn ddirgel. Yr oedd cydwybod Herod yn 
parehu ac yn ofni loan Fedyddiwr, hyd yn nod ar y 
pryd y gorchymynai dori ei ben ef yn y carchar, Nid 



COFIANT r DIWEDDAE 

dd yw diystyrn yr hwa a wisgwyd & nerth o'r 
Mae delw Duw yn beth anhawdd lawn ei 
. ar y Cristion, beth byoag a fyddo ei am- 
a tymoroL Rhwystr dirfawr i ddyn i gyf- 
»ith efengylwr yn deilwDg, ydyw fod ei gref- 
nol yn amheus yn ei olwg ef ei haaati, ac yn 
ydnabod ; nis gall ei weinidogaeth felly gyf- 
jroesav a'r derbyaiad a ddylai cenadoa Dnv 
Byddai codi dyn arnddiFad o grefydd bar, i'r 
\eth, yn gwneyd un cydstad &'r diafol o ran 
od yn gydstad a'r apostolion mewn swydd. 
ofni wrth edrych ar ddiwedd ambell i breg- 
T hwn a gyfrifwyd gyda ni, ac a gawsai ran 
logaeth hon — o'r hon y cyfeiliornodd efe i fy- 

ei hum" ei fodarol pregethu ieraill, yn an- 
xlwy ei hunan — ar ol cyhoeddi dialedd Duw 
ion, yn manr dano drachefn, fel Balaam, y 
Ian hyny, ni ddylid codi neb i'r awydd bwys- 

na bydd yn hynod mewn duwioldeb, yn ddyn 
?a rhagori mewn sancteiddrwydd a phob 

dda, ac yn carlo argyhoeddiad i gydwybodau 
m ei fod yn "ofni Duw yn fwy na Uawer," 
wedi ei thrwytho a'i thjmeru ftgornchwyl- 
ihubol yr Ysbrjd Glan. 
ader arall i waith y ireinidogaeth ydyw, ym- 
ngyeegriad y meddwl i wasanaethu Grist, yn 
farno ei irodyr yn addaa i'r ymgeisydd. Ar 
", gellir edryeh ar hyn yn ffrwyth cymwy8de> 

Y mae gras, nld yn unig yn allu i wasan- 
st, ond befyd yn gymhellydd cryfaf i hyny. 
i welBom erioed yn meddu ychydig o bynod- 
wn crefydd, ar na byddant wedi bod, ryw bryd 



BAKCH. DAVID WILLIAMS. 73 

neu gilydd, yn awyddu y weinidogaeth hon; ond dylid 
cofio fod y duedd hon i edrych arni yn gymwysder, 
mewn cysylltiad d'r cymwysderau blaenorol. Os bydd 
yn codi oddiar raslonrwydd a duwioldeb y dyn, gellir 
ei gyfrif yn gymwysder i'r gwaith, ac yn arwydd o al- 
wad dwyfol ato. Yr oedd "cariad Crist" yn cymell yr 
apostolion i "erfyn dros Grist," ar ddynion, "Cym- 
oder chwi d Duw." Yr oeddent yn ewyllysgar iawn i 
dreulio ac ymdreulio dros eneidiau dynion — parod 
oeddent i gyfranu d hwy,'nid yn unig yr efengyl, end 
eu heneidiau eu hunain hefyd. Mae gweinidogaeth y 
cymod wedi ei roddi yn y rhai a alwyd gan Dduw i'r 
swydd hon, ac y mae yn Uosgi o fewn eu hesgyrn os na 
chaiflfgyfle i redeg allan yn y weinidogaeth ;. a thorant 
allan weithiau i wae : " Gwae fydd 1 mi oni phregethaf 
yr efengyl/' Y mae y profedigaethau a'r temtasiynau cy- 
sylUiedig d'r weinidogaeth yn galw am ymroddiad a 
phenderfyniad diysgog i barhau yn y weinidogaeth heb 
Iwfrhau na digaloni. 

Dichon na ddylid terfynu y sylw hwn heb ychwan- 
egu at y cymwysderau hyn yr angenrheidrwydd am 
addysg dda. Ni fynem ddywedyd fod dysgeidiaeth yn 
gymwysder anhebgorol, neu yn elfen hanfodol i'r 
weinidogaeth. Eto rhaid i ni addef ein bod, ar ol 
gwrando a bod yn pregethu yr efengyl am oes faith, yn 
dyfod yn fwy argyhoeddedig o ddydd i ddydd, mai an- 
noethineb mawr mewn dyn yw ymgymeryd a'r gwaith 
hwn, OS na bydd wedi cyrhaedd gradd lied dda o ddysg- 
eidiaeth, neu ynte ei fod mewn amgylchiad i gael hyny 
yn fuan. Fel y mae cenedl y Cymry, a chenedloedd ©r- 
aill, yn esgyn i fyny yn brysur mewn dysgeidiaeth, y 
maent yn bur debyg o fyned i edrych yn is, Is, ar breg- 



COriAST Y DIWEDDAK 



inysgedig. Nidydym yn eanmawl yr edrjch- 
mewn modd yn y byd, ond yr ydym yn ei gry- ; 
peth pur debyg o gymeryd lie, yn enwedig os 
lir mwy o'r "nerth o'r uchelder," nag a deim- ■ 
Tredin gyda eu gweinidogaeth, 
n genym weled drysau colegau goren Ameri- ' 
u hagor o flaen ein gwyr ieuainc, fel y gallant j 
yn siriol en holl fanteiaion, a dichon y ceir j 
ju hir goleg genym ninau o'r eiddom ein hnn- | 
njddu iddynt y wyfcodaeth fwyaf angenrheid- ' 
u cudw morfuith gyda phethau ag y gallant 
I eithaf hebddynt 



ilNIAD, A I LAFL'a DILYMOI, YN HQeYMBIT. 

tlduwn am enyd eto i wnmdo ar Mr. "Williams 
d hanee ei helyntoedd, o amser ei ordeiniadyn 
yd yr amser y symudodd o Gymry i America ; 
nbbotb cyntaf ar ol yr ordination, yr oedd 
In sacrament awper yr Arglwydd yn dygwydd 
I rhan.. a gweinyddu bedydd yn yr nn cyfar- 
.. Yr oedd rbyw aethau rhyfedd yn rhedeg ' 
lydd hwnw, a d« iawn oedd genjf gael nchen- 
ymuno, a gofyn, ' 0, Arglwydd, cymer drn- 
■naf ; cynorthwya fi A'th Yabryd, a gwna fi jn 

cymwys y Testament Newydd 1' Ond er fy 
n gwendid, ymroddaia yn llwyr at waitb y 
aetE hyd y flwyddyn 1840, ysbaid tair blyneda 

Yna ym^ais mewn galwedigaeth o fasnachu, i 
lod yn wrthwyneb i weinidogaethn yn deith- 
XI nad oedd y drefn o fod yn sefydlog y pryd 



r 



B.VECH. DAVID WILLIAMS. 75 

hwnw mewn arferiad gan y cyfiindeb. Gan Da wnai y 
Corph alw ei weinidogion yn gwbl i'r gwaith, nac 
ychwaith gynal yn anrhydeddus y rhai oedd yn y 
gwaith, rhwymais fy hun mewn masnach na oddetai i 
mi deithio ; ac felly penderfynais ymroddi i'r byd mas- 
nachol. Gwyddwn ei fod yn niwed mawr i'm gwein- 
idogaeth ac yn nychdod i fy ysbryd inau ; ond beth 
oedd i'w wneyd? yr oedd genyf deulu mawr i'w cynal, 
agwaeth na'r diffydd fuaswn beb ofalii am danynt. 
Nid oedd fy tahregethu yn dwyn i mewn i mi ddigon i 
gael dillad i mi fy hun, heb son am ddim i gynal y ten- 
ia. Bum fel hyn yn dal at y byd a phregethu, o'r 
flwyddyn 1840 hyd y flwyddyn 1849. Yr oedd y preg- 
ethu yn bwyta y fasnach, a'r fusnach yn bwyta y preg- 
ethu, am yr yspaid maith o naw mlynedd. Drwy dra- 
fferth flin y byddwn yn cael testy n, ac wedi ei gael 
byddai yn helbul otnadwy arnaf yn c el rhyw fath o 
bregeth arno drachefn. Sylwch, nid y byd masnachol 
yn ei w^n oedd yn fy nyrysu, ond yn hytraeh yn ei wg 
a'i siomedigaethau ; canys gwaeth na'm dysgwyliad y 
troes y byd allan i mi ; rhyw fethu yn mhob peth, yn 
mhob man, y byddwn, yr hyn a'm hargyhoeddodd gan- 
waith fy mod wedi camgymeryd y cyteiriad trwy gy- 
meryd iin anghywir a chyfeiliornus. Ar ol bod yn ym- 
guro am naw mlynedd fel hyn gyda y byd, ac yn methu 
ymddatod oddiwrtho, na chael yn un man o hono, 
o'r diwedd, wedi ymgyngori a'r Arglwydd mewn dwys- 
der a difrifwch mawr, gwelwn fod yn rhaid i mi gy- 
meryd cyfeiriad arall. Yr oedd fy nefnyddioldeb bron 
wedi darfod yn y drafferth f awr gyda y byd ; ac er i mi 
roddi pob peth bron i'r byd, amser, llafur, meddwl, 
corph, dydd, nos, ac er cywilydd i mi fhaid i mi ddy- 
wedyd, Sul, gwyl a gwaith, i raddau helaeth iddo, cuch- 
iai, gwgai, a dinystrai fy amgylchiadau, fy amser, fy 
nghysur a fy nefnyddioldeb ; ie, yr oedd pob peth yn 
fy erbyn ; collais yn fy masnach mewn nn mis saitJi 
mil a haner o ddoleri. Yr oedd yr Arglwydd fel pe bu- 
asai yn penderfynu fy nyrysu gyda y byd a'm gwneyd 
yn dlawd, Safwn yn syn uwch ben yr anialwch yma 



COFIAKT Y LIWEDIIAR 

ch, a dywedwii, 'Cloddio nis galUf, a chardota 
wilyddiis geiiyf.' Gwjddwn fy mod yu weinid- 
engyl, ond ni cbynaliai y Corff wyr rawy gallit- 
'uyddiol na mi; gau Iiycy yr oedd yn anobeith- 
lanaffi. Weljgofjnwu yu syn, Beth a wnaf? 

y gallttf sefy]] ar g'oedd y byd I'tl gweinidoe, a 
Ty iiheuln heb warthruddo crefydd a'm teula? 
yfyngderau gwa8gedigdro8ben,yn ddiffongwir! 
wn yn cael Uy thyrau o America y dyddiau hynj 
rifio y wlad yn llireirio o laetb u mel, ac yn 
fan tf is ion, yn enwedig i deulii a gynwyaai law- 
Qt, fel yr oedd fy nheuln i. Yr otdd genyf ber- 
a ago8 yn y Gorllewin, y rhai a roddent anog- 
jryllou 1 mi i ddyfod drosodd atyut; eefaishef- 
^rau oddiwrth eglwys y 'i'refnyddiou Calliaaidd 
JCOUBin, jn galw arnaf i ddylbd troaodd, y 
b eu goreu i mi. Wedi araf a dwys yatyriaeth, 
^naiB ynifudo i America. Diamau mai y coU- 
lawrion y cyfeiriais atyot eisoes a'm gweithiodd 
erfyniad hwu, eto gellaiB ymfudo o'r Hen Wlad 

neb yn gallu hawlio dim oddi armif end Duw 
: Cryn brofedigaeth i mi oedd tori y cyeylltiad 
yngof a phawb a phob peth yn Nghymru; ac 

hyny yn cael oi ebwaiiegn &'r traEferthion ag 
yn rbaid myued trwyddynt fel parotoad i gy- 
i'r fordaith. Yr oedd genyf uaw o blaiit, a'r 
od 16 oed, a dauefaill hebgyrhaedd uii mlwydd 
r oedd pwysau y baich yn galw am ysgwyddau 
fiOD, yn enwedig gau fod y wraig a'r plant wedi 
;iad da i fyny, a'u bamaethn gvda thynerwch 
iwn. Cytunasom am eiu llong-log, a tlialaaom 
an gael addewidion am gyfleusderau mwy na 
in ar ein raordaith ; oud erbyn dechreu morio, 
i yr addewidion ond crng o gelwyddaa, canys 
ddewidion y bu llawer o'r pethau hyny byth, ni 
iu tymp esgor eto. Pa beth, atolwg, a oes rhyw 

y dwfr yn oynyrchu twyll, trueni, anghyfiawn- 
aiondeb, caledwch,anyBtyriaeth, &c. Yr wyf fi 
In fod. Teimlad hynod oedd colli gclwg ar 



BABCH. DAVID WILLIAMS. 77 

fryniau Arfon. Buaswu y pryd hwnw yn cofleidio . 
cartrefleoedd y geifr yn hoUtau creigiau Arfon, pe caw- 
awn ^an yr hen long, Yr oedd y morwyr yn bur an- 
ystyriol ao annymunol eu hiaith, a nifer yr ymfudwyr 
naw i ddeg cant, a'r rhan fwyaf mewn anhunedd 
mawr gan glefyd y in6r. Yr oedd yn eu mysg dri o 
bregethwyr Cymreig, a chryn nifer o broffeswyr cref- 
ydd. Yn mhen 12 diwrnod ar ol cychwyn torodd y 
colera allan ar y Hong, a chyn i ni gyrhaedd New York 
yr oedd GO o'r teithwyr wedi eu claddu yn y dyfnfor, o 
herwydd eu marw o dan ddirdyniadau yr haint echrys- 
lawn hwnw. 

Yr oeddem bellach yn hiraethu yn fawr am ryw ol- 
ygfa heblaw dwfr byth a hefyd ; yr oedd unffurfiaeth 
bron a gwneyd ein bywyd yn faich, a'r Asiatic cholera 
yn gwneyd y lie yn arswydus i aros yno am ddiwrnod. 
Ond wedi hir ddysgwyl, daeth j pilot i'n cyfarfod, a chy- 
merodd ofal y Hong i w dwyn i'r porthladd a ddymun- ^ 
em ; er hyny buom yn bur hir mewn pryder dysgwyl- 
gar am y tir dymunol ; ond yn blygeiniol un boreu 
clywem floedd, ^Landl land T — *Tir! tir!* — aphawb 
yn rhuthro allan o'u celloedd i gael golwg ar dir Amer- 
ica, a hwy eto yn bell oddiwrtho ; ond yr oeddem bell- 
ach yn argyhoeddedig ein bod gerllaw y byd newydd. 
At ol i ni ddyfod at y porthladd, daeth meddyg i mewn, 
a rhoes bob un o honom dan brawf gyda golwg ar ein 
iechyd ; ac oblegid fod y colera yn y Hong, cadwyd ni 
heb ddyfod allan o honi am dridiau. Yr oedd pob 
gwreichionen o amynedd wedi diffoddi ynof cyn terfyn- 
iad y tri diwrnod hwnw ; ond pa fodd bynag, daeth yr 
awr i ni gael gollyngdod, ar ol 35 o ddyddiau o gaeth- 
iwed. Diolchais yn gynes am ddaear o dan fy nhraed 
unwaith eto. Troais i edrych ar y weilgi fawr, a dy- 
wedais, * Ffarwel 1 ti am byth, nis gwn a allaf faddeu i 
ti rywbryd a'i peidio, am boeni cymaint arnaf.* Ond 
er y cwbl, cafodd llawer waeth arnser na ni ar y m6r; 
ni bu perygl mawr arnom o gwbl, dim tebyg i golli. 
Tybiasom unwaith fod y Hong ar ddn, ond nid hir y 
buom heb ein hargyhoeddi mai ofni yr oeddem He nad 



78 COFIANT V I)IWE[)[1AR 

oedd achoa oTii, canys achoswyd yr holl ddychrynfeydd 
gan ysgrecliiadau gwraig a giirid gan ei gwr, y rhai 
oeddent yn ymfudo o'r Iwerddon. 

?th a wiiai y forduitli yn tiin iawn i iii, heblaw 
, oedd fod y Hong wedi ei llwytho a mwy o 
rnaga ganiatS,i y gytVaith iddi gympryd; caf- . 
wf o hyu yn ngwaJth y swyddogion yn ym- 
;ael tysliolaetliau o blaid cysar yr ymdeitliwyr, 
r llong ddyfod i'r poithladd. CYmerwydy 
{ion yn rliwymi Belytl eu jirawT, ond nia gwu 
'uaed iddyiit wedi liyny. J*a foJd bynag, ni 
fath greuloudeb eviotd yn cne\ ei art'tr at gleif- 
a welaia ar y Hong; ond nis g«I?af sicrhati 
Idiad, niai gwir amcau liyny oedd lleihiiu nifer 
iau oedd yn y llonf;. Oiid y mao yn eithaf 
til byuag, fod pob myniryn o dosturi lei pe bu- 
ll gadael y llong er's wythnosau cyn ei dyfod i 
haith ; a phan oeddem yn ei gadael drachefn, 
msynmd i Air, cyicliynid ni a Hefau plant, 
idan dynion wi'di oolli eu heiddo.' wylorain 
Id, llwou a rhcgfeydd ni6r-gwn Ei'rog Newjdil, 
osodiadaii ar eiddo y tnit-iuiaid llnddydig ■teclil 
1 am diryn lie dwfr o dau eu gwadtmii am iin- 
M. Gwelais yn fiian ar ol cyrhafdd EFmg Stff- 
i doethineb i mi oedd synmd oiidivno niorfiiau 
Iwn gyda fy nlieiihi; iic felly cveliwyniisom ar 
li"os y Sabboth, i I'yny tnng UticM. 'J'aith he!- 
iwsoni o Eli'og Newydd, I'fl yr un a jtinvsom 
.ladratawyd od'li;trnom oriawf anr a llawer o 
n, a llawer o beibmi tni guvvilirawi- craill, ar » 
erili o &200 i ^■fUU. Kbi>dd Benjaniin Jones 
yr oriawr i mi, gweit.ii $IjO, Coliastm ivertli 
. draelifln yn v eistian a aufonaaom i Racine, 
Hn, trwy i'u dilladaii goieu gael en dyfellia yn- 
yn iddyut ein eyrliaedd yn ul yn TJtiea. Dylas- 
lyfin yn gynt, fe allai, mni gyda John Jones, 
e'lbton, Sir Feirionydd, a'i deiihi, y daetbom o'r 
lad, gan fwriadn ymsefydln yn Racine, Wis., yn 
g ar yr eglwys Fetbodistaidd yn y He. Yroedi 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 79 

y cyfeillioa yno wedi bod yn dysgwyl yn hir am danaf, 
acwedi parotoi Uawer ar gyfer fy nyfodiad yuo ; ond o 
herwydd taerineb cyfeillion Utica, a'u mawr garedig- 
rwydd tuag ataf, arosais yno i orpbwys dros amryw 
wythnosau, yr hyn a barhaodd am dymor mor faitfe fel 
y bu i'r bwriad cyntaf syrthio ymaith cyn dylbd i 
weithrediad." 

Y mae y darluniad a ddyry ein gwrthddrych o bono 
ei hunan, yn ymwtbio yn draffertbus drwy y naw 
mlynedd a orweddant rbwng y blynyddoedd 1840 a 
1849, yn ein harwain i edrycb arnynt yn fath o awr 
fawr y brofedigaetb, neu yn un gyfres o belbulon yn 
cyd-wasgu ar ei feddwl ; ac fe ddengys hefyd eu bodyn 
cael eu hachlysuro gan gyd-ymgais gweinidogaetb yr 
efen^ryl a masnacb fydol yn ei feddwl. Gwasgai y uaill 
a*r Hall eu bawliau arno ar unwaith, acyntau yn metbu 
cyflawni eu gofynion fel y dyniunai. Yr oedd g^wein- 
idogaetb yr efengyl yn gwasgu am ei boll ymadfertb- 
ion Sabboth i Sabbotb ; a'r fasuacb, ar y Haw arall, 
yn galw am ei eguion dyfal i'w gwasanaethu bithau, ac 
yntau yn debyg i Issacbar, yn asyn esgyrniog yn gor- 
wedd rbwng dau bwn. Yr oedd wrtb geisio gwasan- 
aethu y naill arglwydd, yn casau y Hall yn ymarferol ; 
a phan y glynai ycbydig wrtb y naill, byddai o angen- 
rheidrwydd yn ^geuluso y Hall. 

G^llir meddwl fod y mwjafrif mawr, os nad y cyfan, 
o'n darllenwyr yu edrycb ar swydd gweinidog yr efeng- 
yl yn un o'r pwys mwyaf. Y mae ei cbyfrifoldeb yn 
ofnadwy mewn mawredd, a'i cbanlyniadau yn lluosog 
a pharbaol ; nis gall amser yn ei orcbwylion amry wiol, 
na tbragywyddoldeb yn ei byd diderfyn, dynu olion y 
swydd hon oddiar wr Duw. Y mae a wnelo gweinid- 
ogaeth y swydd bon a gwaed y miliynau sydd yn ei 



1 

I 
( 

I 



80 COFIANT Y DIWEDDAR 

gwrando; nis gall na bydd yn weinidogaeth bywyd,neu 
yn weinidogaeth angau, i bob un a'i clywo — " Fr naill 
yr ydym yn arogl marwojaeth i farwolaeth, ac i'r Hall 
yr ydym yn arogl bywyd i fywyd." 

Pan ystyriom fod y sefyllfa hon yu gwneyd yr hwn a 
safo ynddi yn faen tramgwydd, ac yn achlysur ochen- 
eidiau pruddaidd i rai o'i wrandawyr, yn y pydew di- 
waelod, pau y byddo yr anfeidrol yn tafia arno, ac yn 
stormio a'i ddigofaint, mae yn ddigon i wneyd " i flew 
ein cnawd sefyll," a pheri i'n bol ddychrynu, a'n gwef- 
usau grynu, a dwyn pydredd i'n hesgyrn. O'r tu arall, 
pan y cofiom ei bod yn codi dyn i fod yn foddion "i 
droi llawer at gyfiawnder," " i gadw enaid rhag angau, a 
chuddio lluawa o bechodaii," nis gnllwn lai na mawrhau 
ein swydd, a dywedyd, " Canys perarogl Crist ydym ni 
i Dduw, yn y rhai cadwedig, ac yn y rhai colledig." 

Nid gan ddyn y derbyniodd " gweinidog cymwys y 
Testament Newydd" ei swydd, " nac y dysgwyd ef yn- 
ddi, eithr trwy ddatguddiad lesu Grist." Gweinidog- 
aeth a dderbyniodd efe '* gan yr Arglwydd lesu i dyst- 
iolaethu efengyl gras Duw" ydyw ei bregeth a'i ymad- 
roddef. Gan mai "gweision y Duw Goruchaf " yw 
gweinidogion yr efengyl, iddo ef y maent yn gyfrifol 
am eu swydd bwysig. Ac ! na byddai eu teimladau 
oil yn addfed i ddywedyd, " Nid gwerthfawr genyf fy 
einioes fy hun, os gallaf orphen fy ngyrfa trwy lawen- 
ydd, a'r weinidogaeth a dderbyniais gan yr Arglwydd 
lesu." Ac ond eu cael yn yr agwedd gysegredig hon, 
cAnt godi eu penau wrth roddi eu swydd i fyny, gan 
ddywedyd, " herwydd paham yr ydwyf yn tystiol- 
aethu i chwi heddyw fy mod i yn Idn oddiwrth waed 
pawb oil, canys nid ymateliais rhag mynegu i chwi 
holl gyngor Duw." 



BARCU. DAVID WILLIAMS. 81 

Mae pwysau y swydd oruchel hon wedi gwasgu allau 
fynwes etifeddion y talentau uchaP, a'r athrylith dan- 
beidiaf, yr ymadrodd toddedig hwnw' filoedd o weith- 
iau, mewn ocheneidiau dwysioD, " Pwy sydd ddigonol 
i'rpethau hyn ?" A go debyg fod y teimlad hwn yn 
troi allan yn angau disyfyd i lawer bob blwyddyu. 
Ond pa fodd bynag am hyny, y mae y swydd hon yn 
profi ei phwysigrwydd ei hun,'yn ei gwaith yn nychu 
pawb a esgyno iddi heb ei chymwysderau. Gwelsom 
lawer, o bryd i bryd, yn sefyll yn uchel fel athrawbn yr 
Ysgol Sabbothol, neu ddiaconiaid eglwysig — yr oedd 
en bywyd yn ddefnyddiol a'u hen wan yn gymeradwy, 
ond y tynyd y cymerasant arnynt y swydd hon, collas- 
ant eu defnyddioldeb yn y byd, a'u parchedigaeth yn 
yr eglwys. Yr oedd y swydd yn eu hysu o'r byd cyn i 
angau wneyd ei waith arnynt. Dywedodd y diweddar 
J. Hughes, o Bont Eobert, " Y mae yr eglwysi yn 
dinystrio blaenoriaid da iawn i wneyd pregethwyr 
hynod q waelion." Gellir dywedyd yn mhellaeh fod 
pwysau y swydd hon yn lladd rhyw fath o dal- 
entau mewn dynion, os unwaith y collant ysbryd 
llafur y weinidogaeth. Gwy wo a wna y talentau mwyaf 
addawol o dani, os cedwir hwy mewn segurdod a chwsg. 
Nis gall pregethwr roddi allan yn barhaus, ob na bydd 
yn derbyn i mewn yn barhaus. Y mae darllen, a my- 
fyrio, a gweddio yn anhebgorol iddo, er cadw ei ddefn- 
yddioldeb a'i boblogrwydd. Gellir edrych yn ddiddig 
arddyn yn cysgu yn ei wely, neu yn segura yn y farch- 
nadfa, ond y mae gwn eyd hyny ar faes y weinidogaeth 
yn fai anfaddeuol ; apha beth bynag sydd yn ddiffygiol 
yn chwaeth ein gwrandawyr, nid ydynt yn hollol ddi- 
ffygiol o allu i wybod pv^y sydd yn llafurio, a phwy 



( 
I 



82 COFIANT Y DIWEDDAR 

sydd ya segura gyda y welnidogaetli, a chaiff y lluawa 
wybod hyny cyn hir, drwy eu gweled yu glyau wrth y 
llafurus ac yn troi eu cefnau ar y segurwyr. 

Yr ydym wedi sylwi am oesgo faith bellach ar ddefn- 
yddioldeb pregethwyr sydd wedi cyrhaedd enwogrwydd 
mewn gwlad ueu gyfundeb neillduol o Gristionogion, 
ac yn cael eu bod o wasanaeth pwysig a gwerthfawr,er 
casglu dynion difater am wrando yrefengyl i'w swn yn 
achlysurol, a hyny yn tori allan yn fynych yn ddechreu- 
ad cyfnod o wrando cyson arni o hyny allan. Mae 
lluosogrwydd ein cynuUeidfaoedd a'n poblogrwydd, ya 
ddyledus iawn i'r doniau 7uawr, fel eu gelwir, os ydyw 
yn briodol dywedyd foa y dyben yn ddyledus i'r modd- 
ion, ac yn hyn y mae j pregefhwr mawr yn wasanaeth- 
gar i rai a fo llai, a hwythau drachefn yn troi allan yn 
wasanaethgar i'r rhai mwyaf. 

Mae cadw cynulleidfaoedd yn boblogaidd ac heb ym- 
chwalu oddiwrth eu gilydd, yn enwedig ar amseroedd 
blinion, a thymorau adfeiliedig ar aclios crefydd, yn 
galw am fesur pur helaeth o ddoniau gweinidogaethol, 
ac y mae "^ pregethtoyr enwog wedi bod yn foddion neill- 
duol i wneyd hyn yn ddiamheu. Dywedai y Parch. W. 
Rees, Liverpool, pan y soniai y Trefnyddion Calfinaidd 
am leihau y pregethu yn eu cymanfoedd, a'u gwneyd 
yn debycach i gynadleddau enwadau eraill, mai "colled 
fawr fyddai hyny i Ymneillduaeth yn Nghymru, yn 
gystal ag i Fethodistiaeth yn neillduol, o herwydd fod 
y cymanfaoedd yn dangos talentau nas gall ein caseion 
na sefyll yn eu herbyn na'u gwrthddywedyd. Ac y mae 
gallu gweinidogaethol y cyfundeb parchus hwn yn 
profi ei hun i'r hoU Dywysogsteth, yn ei ddylanwad i 
gasglu y fath gynulleidfaoedd mawrion at eu gilydd, a'u 
cadw i wrando mor astud a bywiog." 



r 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 83 



Efallai mai dymunol i ni hysbyeu ein bod yn ystyr- 
ied y gall un fod yn bregethwr poblogaidd mewa rhyw 
gylchoedd, ac am ryw dymorau, heb ei fod yn deilwng 
o\ Qnyi pregetliwr mdior. Gwyddom am rai wedi cyr- 
haedd cryn lawer o boblogrwydd drwy fwyneidd dra eu 
Uais, tanbeidrwydd eu sel, hynodrwydd eu dull o lefaru, 
ac eraill drwy ryw arferion dyeithr yn yr areithfa wrth 
draddodi, ac mewn rhai amgylchiadau, rhaid i ni addef 
i ni weled rhai wedi cyrliaedd hyny, yn unig drwy ryw 
hynodion a gyfrifem yn iselhad mawr arnynt fel 
athrawon cyhoeddus crefydd. Orid nid ydym yn cofio 
i ni weled neb wedi cyrliaedd poblogrwydd mawr gyda 
y dosbarth cyntaf o'li gwrandawyr drwy y petliau hyn, 
nac ychwaith yn gallu eadw eu poblogrwydd yn faith 
ar ol ei gael, yn enwedig yn eu cartreli a'r Ueoedd y 
byddont yn troi fynychaf ynddynt. Rhaid cael rhyw- 
beth sylweddol i gadw cynulleidfa, agalluoedd meddyl- 
iol yn gystal a galluoodd corfForol, i gyfaddasii dyn i fod 
yn athraw cyhoeddus, yn enwedig o dan y gyfundrefn 
sefydlog o weiuidogaethu. 

Yr ydym, ar ol gwrando llawer ar bob dosbarth o 
bregethwyr, yn gorlbd barnu na welsora un pregethwr 
gwir fawr, heb fod yn meddu meddwl treiddgar a 
manwl — meddwl ymchwilgar, a meddwl wedi arfer codi 
allan, a chwilio gwledydd dyeithr, yn gystal a'i faesydd 
cartrefol ei hunan. Dyma y dyn a all gyfeirio at forwr- 
iaeth mewn areithfa yn nghlyw y morwr, neu at am- 
aethyddiaeth yn nghlyw yr amaethwr, &c., heb fradychu 
ei anwybiHbieLh yn y gwybodaethau hyny. Y mae 
meddwl gallnog mewn gweinidog, fel ffynnon loyw, yn 
bwrw allan ddwfr newydd bob amser i'r gwrandawyr — 
cartref cyfoeth dihysbydd o ddrychfeddyliau yw hwn, 



COFIANT T JtIWE[>DAK 

im byth yn y brofedigaeth o flino ar ei awn, 
dir. Peth anhawdd yw bliuo ar newydd-deb 
, mwy uag ar newydd-deb celfyddydol neu 
Clywsom wrandartT yn ddiweddar yn cwyno 
(1 ymtidawiad ei weinidog, ae yn dywedyil, 
dewaJB arno erioed heb dderbyn rhyw syniad- 
3ioo J mi, er cymainta wraiidewais ac addar- 

Iwn yn ein byw beidio a rhyfeddn yn fawr 
d cymaint o weintdogion y Trefnyddion Cal- 
II Nghymrn wedi eegyn i sefyllfaoedd mor 
iol,a bwythau yn gorfod rhoddi yrhan fwyaf 
r i ddarbod dros jr eiddynt. Rhaid fod eu 
ddau-ddyblyg, ie, yn ormod ond i ychydig o 
agedd i ddal dano am hir amser, ac y mae yn 
-fod y gorweithiad hwn a fu ar gyfansoddiad 
dooiwyd yn helaeth gan Dduw i waith y 
,eth wedi eu llethu i'r bedd pan oeddent yn 
^fu. Dylai y gweinidog sydd wedi cael galln 

addysg ac i gynyddu mewn nerth, gael ei 
bell oddiwrth ofalon bydol, rhag iddo yffi- 
yda negeseuon y bywyd hwn, fel y gwnaeth 
idig wrthddrych. Pan y dyrchefir swydd y 
[ i'w Bufie briodol yn nieddwl yr eglwys, fe'i 
yrtau gan yr eglwya i fwynhau ei lioll amser 
i ei rhwymedigaethHU. Dywedat tywysog 
frCymru, wrth roddi cyngor i weiniclogion, 
»jf yn camgymeryd, chwi gewch mai modd- 
rol tuagatddiwyllio y meddwt, ac ymgyfoeth- 

iaith a geirian priodol, ydyw arfer ysgrifenn 
rbob materionbuddiol ac amrywiol gangen- 
laeth.ac yn ychwanegol at hyny, pe cyfieithid 



I I 



BAHCH. DAVID WILLIAMS. 85 

ambell i ddernyn mwy galluog na'i gilydd o iaith arall 
i'ch iaith eich hunain, byddai yn ddigon sicr o ateb 
dybenion daionus i chwi. Wrth gyfansoddi eich pre- 
getbau, meddyliwch am y mater yn gyntaf dim, ac am 
ddeall y mater hwnw yn drwyadl ; oblegid felly fe fydd 
genych ry^eth i'w addurno ac i'w osod allan mewn 
geiriau, a chwi a fyddwch yn fvvy galluog i wneuthur 
hyny yn ddyladwy. Y mae llafur fel hyn yn sicr o 
goethi eich iaith chwi. Oblegid y mae yn amheus a 
allwn ni fyfyrio o gwbl, na gwybod i ddim eglurdeb a 
sicrwydd, hyd yn nod ein syniadaii ein hunain, cyn eu 
gosod hwy allan mewn ymadrodd. Yr ymadrodd ywy 
wisgyn yr hon yr ymddengys yr idea i'r enaid ei hunar. 
Yr ydyra yn geirio bron cyn gynted ag yr ydym yn 
meddwl. Ac am hyny y mae y pregethwr myfyrgar, yr 
hwn sydd yn Uafurio am bethmi i'w dywedyd yn y pwl- 
pud, o dan angenrheidrwydd, yn yr un llafur, i ystyr- 
ied hefyd pa f odd i ddywedyd y pethau liyny^ gan nas 
gall feddwi am danynt heb eu liefaru, ac felly, rhaid yw 
ei fod yn cael ei arwain, i ryw fesur o leiaf, i astudio 
manylrwydd, eglurdeb, a phriodoldeb ymadrodd; 
mewn gair, yr oil a eilw y Beibl, "geiriau cymeradwy." 
Wrth i ni ddywedyd unwaith eto fod hyn yn galw 
am ein hoU amser, fe ddichon y dy wed y darllenydd fod 
Mr. Williams wedi cyrhaedd gradd dda er gwaethaf y 
rhwystrau crybwylledig. Dywedwn ninau mai do; ond 
pe na buasai y llyflTetheiriau hyny wedi eu cadw am ei 
draed yn nyddiau ei nerth, buasai yn bur siwr o fod 
wedi cyrhaedd safle llawer uwch nag a gyrhaeddodd. 
Ond wrth i ni gwyno o herwydd y blinderau y bu 
gweinidogaeth yr efengyl ynddynt yu yr amser a aeth 
heibio yn ein cyfundeb, y mae yn hyfryd i ni weled ei 



COFIAKT Y DIWEDDAR 



bod yn cael yno amser gwell ya bresenol, a'n bod yii 

'^ rli agar wydd ion o dymor mwy manteiaiol i 

■io aroi eto yn y dyfodol. 



PENNOD VII. 



)ywedasom o'r blaon ein bod wedi cyfarfod a mwy 
oldeb a charedigrwydd yn Utica nag a weleom o'r 
1 ar ol croesi yr Atlantic Dygwyd ni i dy yr hen 
or Rees Davies, gynt o Sir Urefaldwyn, ac yno y 
1 ya cymeryd ein cartref am wytlinosau. Pregeth- 
10 ddwy waitli y Sabboth canlynol, nnd heb ddyfod 
\y bun o run pregethu ar ol y fordaith ; er byoy 
lygai y gwratidawyr yn dra boddhaol, heb an ar- 
1 aiomedigaeth. Dyma y tro cyutaf y cefais fy 
yn America o ran amgylchiadau a phrofiad js- 
at fy enaid, yn enwedig mewn cyaylltiad a'r weini- 
iih. Y mae genyf feddwl tyner am TJtica byth ar 
yny. Yr wythnos ganlynol aethum i gyfarfod 
ch-wythnoaol i le a elwid Enlli. Ar ol myned yno 
leiriai fy nghalon gan hiraeth, wrth weled pawb yn 
itbr, ac yn ychydig iawn o niler — dim mwy o 
dogion eglwysig nag oedd yn eglwya Llanidloes ei 
,n. Ar ol hyn bum yn ymwoled ar Sabbothan, a 
noeweithiau o'r wytnnosaa, a'r gwahanol gynnll- 
Mdd yn Swyddi Oneida a Lewis am oddentu wyth 
noB. Bn caredigrwydd cyfeillion Utica a'r ardal- 
3ylehynolynfawr ibwn tuagatom ynytymorhwn, 
tyried eu nifer ac iselder amgylchiadau y rhan 
f o honynt Ar derfyn yr wythnoaau hyn cytun- 
symudiBemsen i breswylio, a gwaaanaethu yn 
lynol dair taith Sabbothol : Bemseu a'r Nant, 
y-graig a French Road, s Fen-y-oaeraa ac Sniii. 
cyn hirnewidiwyd ydrefn.er fy nghael yn Bemaen 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 87 

a'r Nant bobyn ail Sabboth, ac yn y ddwy arall nn- 
bob mis i bob tin. Swm y cyflog oedd $600 yn y 
flwyddyn, ac yr oedd yn rhaid cyflogi o flwyddyn i 
flwyddyn, ac mewn un amgylchiad o chwarter i ch war- 
ier. Bum fel hyn yn Nhalaeth Efrog Newydd am yn 
ages i dair blynedd, yn dilyn y cyfarfodydd chwech- 
wythnosol a'r cymanfaoedd yn lied gyson. Yr oedd 
byd da crefyddol arnaf yn nghanol fy mrodyr, a gradd- 
au lewyrch wyneb yr Arglwydd ar fy ysbryd, a'm 
^weinidogaeth yn ymddangos yn gymeradwy gan y 
saint Yr oeda eglwys Pittsburgh, Pa., wedi anfon 
ataf amryw weithiau i ofyn i mi ddyfod i V gwasan- 
aethu yn yr efengyl, a minau yn methu dyfod i bender- 
fyniad ebrwydd pa beth a wnawn yn ngwyneb y cais. 
Ond wrth nad oeddwn o'rdechreuad wedi meddwl car- 
trefa yn Nhalaeth New York, a bod fy nheulu yn teimlo 
yn anfoddlawn i arcs yn mhentref Kemsen, a'm bod 
inau yn ofni amgylchiadau dyryslyd yn y dyfodol, o 
herwydd nad oedd yr eglwysi yn gallu talu i'r gweini- 
dogion eraill yn gyfartal i'w taliadau i mi, a bod hin- 
sawdd yr ardal yn annyoddefol gan oerni y gauaf a'i 
feithder. Yr oedd yr haf yn toddi fy sylwedfd, a'r gauaf 
drachefn yn rhewi fy boll gyfansoddiad. Felly pender- 
fynais symud i Pittsburgh, a chychwynais yno yn mis 
Ebril], 1852. Daeth ein cyfeillion i ffarwelio a ni, ac 
i^n anrhegu a llawer o roddion, cjn ein cychwyn, a 
choUwyd yno lawer o ddagrau cyn i ni ymadael a'n 
gilydd y tro hwnw. Aethom yn mlaen drwy Eome i 
Buffalo, Erie, a Cleveland, i Pittsburgh. Pan aethom 
i'r depot yr oedd yno amryw o'r brodyr yn disgwyl am 
danom, yna arweiniasant ni rai yma a rhai acw i wa- 
hanol dai, i aros i ni gael hamdden i edrych am dy i'n 
boddloni ni. fel teulu. ^ 

Ymddangosai pawb yn hynod siriol a boddhaus gyda 
en gweinidog newydd. Ystyrid fod yn y dref a'r ardal- 
oedd cylchynol o gylch wyth mil o drigolion y pryd 
hwnw, yr hjm a barodd i mi edrych amo yn faes hel- 
aeth iV lafurio, ac felly neseais at yr Arglwydd am 
ddoethineb a nerth i hwylio yn mlaen. Yr oedd y 



88 COFIANT Y IJIWEDDAK 



i 



Cymry hyn bron i gyd yn bobl y gweithiau glo a haiarn, 
a minau yn gwbl ddyeithr i'w harferion; ond deallais 
n fuan fod 61 stormydd eglwysig i'w weled yn y He, yr 
yn a'm barweiniodd i feddwl y dylaswn wneyd fy 
ngoreu i'w casglu yn ngbyd ar ol y wasgarfa y tafloddy 
storm hwy iddo. Deallais hefyd fod y capel o dan 
ddyled o tiloedd o ddoleri, ac fe ymdrechwyd i ddileu 
bono ; ond er i mi gasglu llawer o arian ar wabanol 
amserau at gapel Pittsburgb, yr oedd efe yn dra tbebyg 
i wartbeg culion Pbaraob, yr oedd yn eu llyncu oil, ac 
yn gwaeddi yn barbaua, "Ob, ly ugbulni!'' a "Moes, 
moes," oedd ei iaitb pan y gwelais i ef ddiweddaf. Yr 
oedd pob petb yn cerdded yn bwyliis gyda yr eglwys 
am y flwyddyn gyntaf : y gwraudawyr yn lluosog, y 
weinidogaetb yn llwyddianus, y cyfarfodydd eglwysig 
yn wlitbog, a'r cyfeiilion yn gryfiou eu profiadau, ac jr 
oeddwn yn gallu dywedyd yn lynych, "Diau fod Duw 
yn y He bwn." Yr oedd yr eglwys yn bynod o bael- 
ionus at y weinidogaetb, a'u cyfraniadau yn belaeth 
iawn i minau a'r teylu. Dycbweloddd amryw i'r 
eglwys, ac adferwyd rbai oedd wedi myned yn bur bell 
i arferioD pecbadurus gyda y whisl'ey, &c. Pan y daeth 
y flwyddyn gyntaf i ben arnaf, cytunwyd & mi yr uu 
moda am flwyddyn arall, ac yn ysbaid y flwyddyn bono 
ni bu dim yn neillduol yn wabanol i'r un flaenorol. 
Derbyniwyd llawer i'r eglwys, ac ymadawodd llawer o 
honi drwy lytbyrau. Casglwyd mwy at y weinidogaetb 
y flwyddyn hon na'r un flaenorol, ac ataliwyd oddi- 
wrtbyf fi yr byn oedd dros ben talu y cytundeb. Esgor- 
odd byn ar ddadleuon poenus, ond fe ddybenodd heb 
wneyd llawer o ddrygau ar y pryd, er, fe allai, iddo ar- 
wain i ddrygau eraill oedd waetb eu canlyniadau. Yr 
oeddwn erbyn byn yn gwybod betb oedd byw mewn 
ofn a dycbryn. Y r oeddwn yn gweled fod yn anbawdd 
iawn cadw y ddysgyblaetb ar ei tbraed yma, yn enwed- 
ig gyda'r ieuenctyd, y rbai oeddynt yn arfer rhodiana 
gyda'u gilydd ar ol moddion nos Sabbothau, a rbai o 
fercbed yr eglwys gyda meibion hollol anngbrefyddol. 
Ond pan oedd pob moddion tyner wedi metbu, a'r 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 89 

eglwys ar weithredn yn benderfynol ar rai personau, 
cyfoaodd rhai i'w hamddiffyn, yr hyn a fu i mi yn ofid 
calon. Pregethais amry w weithiau tua diwedd y dryd- 
edd flwyddyn ar y geiriau, " 0, Jerusalem, Jerusalem, 
yr hon wyt yn lladd y prophwydi," &c. Yr oedd y 
rhai hyn yn effeithio yn wahanol lawn ar wahanol 
bersonau. Erbyn hyn yr oedd yn amser dechreu siarad 
a mi am y bedwaredd flwyddyn, ac wedi cael amryw 
gyfarfodydd heb ddyfod i un penderfyniad, tybiais eu 
bod yn gwrthod fy nghynygiad, ac felly derbyniais 
alwad eglwys Colurabus, Ohio. Yr oeddwn yn argy- 
hoeddedig nad oedd genyf ddigon o ddawn a challineb 
i drin eglwys Pittsburgh, ac o'r tu arall, yr oedd Uawer 
bobl Columbus wedi bod yn aelodau o esrlwys Llanid- 
loes, G. C, He yr oeddwn ninau cyn dyfodf i America. 

Wedi dyfod i Columbus yr oeddwn fel pe wedi dyfod 
adref. Yr oeddwn erbyn hyn mewn maes newydd, a 
hwnw-ynllawer cyfyngach nag un y bum ynddo o'r 
blaen yn fy holl oes. Capel bychan, eglwys fechan, a 
ehynulleidfa fechan oedd yma ; ond yr oedd y capel 
heb ddyled arno, a'r eglwys mewn tangnefedd, a'r Ysgol 
Sabbothol yn llewyrchus, a'r canu yn hynod o dda. 
Nid wyf yn meddwl i mi glywed ei well yn unman yn 
America ; er hyn oil yr oedd yma rywbeth dirgel iawn 
i mi. Nid oedd yma ddim nerthol gyda dim. Cerdded 
yn araf yr oedd yr olwynion gyda phbb peth. Nis gwn 
beth oedd yr achos o hyn, ond yr oedd yn amlwg mai 
felly yr oedd pethau yma. Nid oedd dim arwyddion 
amlwg fod yr Arglwydd yn ein mysg yn achub pechad- 
uriaid, nac ychwaith yn adeiladu yr eglwys ar v sanct- 
eiddiaf ffydd. Er hyny cytunais, rhwng bodd ac an- 
fodd, i arcs yno am flwyddyn arall, yr hon a dreuliais 
gyda yr un aflwyddiant a'r un flaenorol. Cymerais yr 
achos hwn a lledais ef ger bron yr Arglwydd, canys 
ofnwn nad oedd fy llafur am y ddwy flynedd hyn wedi 
ateb un dyben daionus. Yr oedd fy aflwyddiant gwein- 
idogaethol yn gwasgu fy meddwl i iselder mawr, fel y 
byddwn yn ofni na anfonwyd fi erioed i bregethu, ac 
na symuawyd fi o farwolaeth i fy wyd ; ac os felly, yr 

G 



to COFIANT Y DIWEDDAR 

eeddwn yn swyddog yn nheyrnaa Crist, ac ar yr uu 
pryd yn elyn Duw I Dyraa y drychfeddyliau cyffroas 
a'ni Uethent yn Idn ! Meddyliwn weithiau fy mod yn 
dysgwyl mwy nag a ddylwn yn nhymor hau, ac yn soadi 
mewn digalondid am na chawswn fwjnhad diatreg o'm 
tipyn Uafur, heb ystyried nad amser i gludo yr yegubau 
eead bob amser. Pwy a wyr na welir ty wysenau add- 
fed a llawnion yn tyfu o soil a ddyfrhawyd yn dda gan 
«hwys a dagrau llawer gweinidog a dreuliodd ei oea 
wrewn aflwyddiant ymdJangosiadol i bawb, end yr 
Hwn oedd yn gweled o dan y gwys. Gwyddwn wrth 
geisio gweithio fel hyn y nos, fod fy ngwaith gyda'r 
Arglwydd, a'm barn gyda'm Duw, ac nis gallasai neb 
beri i mi wadu nad oedd yn dda genyf lesu Grist, a'm 
bod yn ewyllysio Uwyddiant ei deyrnas, ac yn caru 
gwneyd a allwn gyda ei achos mawr, er fy mod yn 
gwybod fod llawer o wamalrwydd yn fy meddwl, a 
liawer o ddiffygion yn fy ngwasanaeth. 

Cyn diwedd yr ail flwyddyn yr oedd eglwysi Utic£^ 
Eacme, a Pittsburgh wedi rhoddi galwadau i mi i 
ddyfod iV gwasanaethu, ond gwrthodais ymgymeryd 
a'r ddau le cyntaf, ac ymgymerais a'r alwad I'r ddi- 
weddaf, ac felly dychwelais yn ol i Pittsburgh, o'r lie y 
daethum i Columbus, ar ol bod yno rhwng dwy athair 
blynedd. Dichon nad oedd y symudiad hwn yn ddoeth- 
ineb ynof, canys cyfododd yn Pittsburgh annghydwel- 
ediad cryf rhwng y cyfeillion a'u gilydd, yr hwn a bar- 
haodd am flwyddyn a haner, ac addiweddodd mewn 
ymrwygiad yn yr eglwys, ac a fu yn ofid mawr i'rddwy 
blaid, ac yn achlysur llawer o drafferth poenus i'r 
eymanfaoedd yn y Dalaeth." 

Wrth i ni edrych dros y benod hon, yr ydym yn cael 
ei bod wedi dilyn Mr. Williams am ddeng mlynedd oM 
fy wyd, ac yn dangos fod ei symudiadau o fewn y tymor 
hwnw wedi bod yn bur lluosog, a'i helbulon yn hynod 
drymion ; ac eto nid oeddynt ond tebyg i lawer o'i 
flynyddoedd blaenorol, ac i amryw o flynyddoedd yn ei 



BARCU. TAVID WILLIAMS. 91 

aros ar ol hyu. Yr oedd ei fywyd ef yn esboniad ym- 
arferol a llythyrenol ar eiriau " y mwyaf o feibion y 
Dwyrain," "Dyn a aned o wraig sydd fyr o ddyddiau, 
a llawn o helbul." Buasai yn ddigon priodol iddo ddy- 
wedyd fel y patriarch Jacob am ddyddiau blynyddoedd, 
ei einioes, ** Ychydig a drwg fa dyddiau blynyddoedd 
fy einioes." Gwelodd ami a blin gystuddiau. Yr ydym 
erbyn hyn wed! mwynhau cryn lawer o flynyddoedd 
yn America, ac wedi gwneyd cryn ymdrech, yn awr ac 
eilwaith,iddeall y cysylltiad sydd rhwnggweinidogion 
y Trefnyddion Calfinaidd a'r eglwysi y gweinyddant 
iddynt, ac os ydym wedi dyfod i wybodaeth y gwirion- 
edd yn ei gylch, gellir dywedyd Ibd ansefydlogrwydd 
sefyllfa ein gweinidogion, a'u profedigaetbau trymion 
yn eu cysylltiad a'r eglwysi, yn tarddu yn bur fynych 
oddiwrth wehdid y llywodraeth eglwysig, ueu ddiffyg 
gweinyddiad priodol a phrydiol o honi. Y mae yn wir 
fed ein cyfundeb yn cydnabod ei hunan o dan y ffurf 
Henaduriaethol, ac er byny yr ydym yn gweithredu yn 
y ffurf Annibynol. Mewn gair, y mae llawer o'n 
heglwysi yn dangos yn amlwg eu bod yn hoffach o'r 
enw Henaduriaid, nag ydynt o'u hymarferion, yn 
enwedig pan eir i gysylltu gweinidogion ac eglwysi a'u 
gilydd. Undeb lied anghymarus yw hwnw a wneir 
drwy gysylltu iaith Henaduriaethol a gweithredoedd 
Annibynol a'u gilydd. Pe gosodem undeb ein fijweini- 
dogion a'r eglwysi i orwedd ar seiliau eangach, byddai 
ei barhad yn feithach. Oni byddai yn llawer mwy 
cyson a'n cyfansoddiad ni fel cyfundeb crefyddol, i ni 
osod yr undeb hwn i orwedd ar undeb yr eglwys a'r 
gweinidog a'r cyfarfod dosbarth, na'i seilio ar ewyllys 
yr eglwys a'r gweinidog, yn annibynol ar bob cysylltiad 



■^ 



92 COFIANT Y DIWEDDAR 



arall ? Bjddai, fe fyddai yn fwy diogel a baddiol i'r 
eglwysi, a'u gweinidogion hefyd, na'r drefn annibynol 
sydd gan lawer o honom y dyddian presenol. Oallem 
feddwl y byddai y drefa hon yn atalfa gref ar dra- 
arglwyddiaeth eglwysig, wrth ddewis gweinidog i 
eglwys, ac wrth ei fwrw allan o honi drachefn. Yn 
ddiameu, ni ddylai tynerwcb ein barsan am ein gilydd 
sefyll ar ein ffordd i ystyried yn deg y cwynion mynych 
a glywir yn erbyn rhyw bersonan sydd, drwy chwenych 
y blaen mewn eglwysi, wedi cyrhaedd cymaint o ddy- 
lanwad gorthrymus arnynt, fel y mynant en dyn^ a 
hyny ar draul difeddianu y mwyafrif o'n hawliau mwy- 
af cysegredig, ac ond odid fawr na raid i'r truan hwnw 
yn fuan ymwaseiddio i weitbredu yn groes i'w gyd- 
wybod, nen fod o dan eu berledigaeth hyd nes y diango 
o'u dwylaw. Ac y mae yn ffaith amlwg i bob sylwed- 
ydd manwl fod y blinderau a gyfodir, o bryd i bryd, yn 
erbyn ein gweinidogion teilwng, yn tarddu oddiwrth yr 
un personan ; ac er nad ydynt ond ychydig o nifer, 
tadogir eu pechodau i'r eglwysi diniwed sydd mor an- 
ffodas a'u cael hwy yn aelodau. Byddai yn drugaredd 
fawr i'r eglwysi a'u gweinidogion, pe y mabwysiedid 
rhyw gynllun i ddyfod a galwad ac ymadawiad gwein- 
idog o eglwys yn fwy uniongyrchol o dan arolygiad a 
chydweithrediad y dosbarth, er mwyn gweled i sicrwydd 
fod y symudiadau yn cael eu dwyn yn mlaen mewa 
uniondeb a barn. Gallem feddwl hefyd y byddai y cyn- 
11 un hwn yn rhagorol i ddiogelu y Ueiafrif rhag cael eu 
gorthrymu gan y mwyafrif mewn eglwys, yn gystal a 
diogelu pob aelod rhag gormes y gweinidogion. Drwy. 
wneyd pob eglwys, a phob aelod a swyddog o'u mewn, 
yn ddarostyngedig i'r hoU gyfundeb, y mae hoU allu ac 



i 



BARCH* DAVID WILLIAMS. 93 

awdurdod yr enwad hwnw yn dyfod yn feddiant i bob 
gweinidog, ac eglwys, ie, a phob aelod yn yr eglwys yr 
un modd. 

Y mae y drefn hon yn gydweddol a'n trefn o ddewis 
diaconiaid. Pan y byddo eglwys wedi gwneyd ei 
meddwl i fyny i alw blaenor, y mae yn anfon i'r cyfar- 
fod dosbarth i hysbysu ei bwriad, yna enfyn y cyfarfod 
hwnw ddau frawd i dderbyn eu pleidlais, a dygir y 
dewisedig o dan arholiad y cyfarfod uchod, ac os ceir ef 
yn gymeradwy, cydnabyddir ef yn swyddog rheolaidd. 
Ac OS bydd galwad am ei ddi8wyddo,drachefn, bydd yn 
angenrheidiol i hyny gael ei wneyd o dan arolygiad a 
chymeradwyaeth y cyfarfod dosbarth. 

Y mae yn anhawdd meddwl fod neb ag sydd yn 
berchen barn ar drefn eglwys, yn tybied fod dewis 
gweinidog ar eglwys yn llai ei bwys na dewis diacon. 
Gan hyny, oni byddai yn dda i weinidogion ac eglwysi 
y Methodistiaid Calfinaidd yn America ddyfod i well 
dealldwriaeth gyda eu gilydd ar y mater hwn, er mwyn 
dyfod i weithredii yn fwy cyson d rheolau yr enwad y 
perthynant iddo ? Credir gan lawer y bydd yn rhaid 
gwneyd rhywbeth yn fuan yn y wlad hon gyda ni yn y 
cyfeiriad hwn, onide y bydd y naill ddosbarth o honom 
wedi llyncu y Hall i fynu yn bur fuan, ac ar unwaith 
wedi codi y fath ragfarn yn y meddwl ieuanc yn erbyn 
y weinidogaeth, fel y bydd yn anhawdd cael meddyliau 
galluog i ogwyddo ati yn y wlad. 

Peth arall sydd wedi achlysuro llawer o deimladau 
anfoddog, a gweithrediadau terfysglyd mewn eglwysi, 
ydyw yr arferiad ddifriol oroddi galwad i weinidog am 
ryw nifer penodol o flynyddoedd, ac weithiau fe'i cyf- 
logir o flwyddyn i flwyddyn, fel y cyflogir gweision dis- 



94 COFIANT Y DIWEDDAR 

tadlaf yr amaethwr. Drwy hyn yr ydys yn agor y drws 
iddynioa cynhenus abradychlyd i godi rhagfarn yn eu 
cyfeillion yn ei erbyn,ac os na allant ei bleidleisio allan 
ar y pryd, gobeithiant allu gwneyd ei le yn rhy anes- 
mwyth iddo i allu aros yn hwy ynddo. Nis gallwn 
briodoli y drefn bresenol i ddrwg-fwriad, nac i dywyll- 
wch eglwysig; yn hytrach, gwell genym farnu mai 
Hi thro i mewn a wnaeth i arferiad drwy fath o anys- 
tyriaeth diniwed yn y pleidiau cyfamodol. Ac os felly 
y bu, bydd yn bur hawdd newid yr hen ddull diraddiol 
hwn am ffurf mwy urddasol, yr hon yw dewis gwein- 
idog am amser anmhenodol, a bod i'r gweinidog roddi 
rhybudd o dri mis i'r eglwys os bydd yn dewis ym- 
adael, a'r eglwys, o'r tu arall.. i weithredu yn yr nn 
drefn tuag at y gweinidog, os bydd yn dewis iddo ym- 
adael oddiwrthynt Pan y mae gweinidog yn derbyn 
galwad eglwys, y mae efe a hithau yn ymgyfamodi i 
wasanaethu eu gilydd, a'r boll wasanaeth i fod yn fwyn- 
had iV gilydd. Nis gall y naill wneyd gwaith y Hall, 
ac nis gall un o honynt wneyd ei waith ei hun heb 
gymorth gwaith y Hall. Nid oes un gweinidog mor 
eang ei dalentau fel y gall wneyd holl waith eglwys, ac 
ni fendithiwyd un eglwys a digon o ddoniau i gyf- 
lawni gwaith gweinidog cymwys y Testament Newydd. 
Y mae ei le wedi ei benodi i bob un, a'r gwaith i'w 
gyflawni yn y lie penodedig. Ac un o'r pethau pwys- 
icaf i heddwch a llwyddiant yr eglwys a'r gweinidog 
ydyw i waith y naill ddyfod i wrthdarawiad a gwaith y 
llall, neu fod i'r naill ymyraeth a gwaith y Hall mewn 
cylchoedd crefyddol. Prif waith y gweinidog yw 'Mawn 
gyfranu gair y gwirionedd," a bugeilio " eglwys Dduw, 
yr hon a bwrcasodd efe a'i briod waed," ac y mae yr 



' BARCH. DAVID WILLIAMS. 9i 

eglwys i fod yn gynorthwy iddo yn j gwaith mawr 
hwn. Gwaith lied anhawdd i weinidog yw cadw j 
ddwy elfen yna heb niweidio en gilydd. Os bydd j 
gweinidog yn cyfansoddi dwy bregeth at bob Sabboth, 
bydd yn anhawdd iawn iddo roddi llawer o'i amser i 
gerdded o dy i dy ganol yr wythnos, heb i hyny waa- 
hau dylanwad y pwlpud, ac o'r tu arall, gall y gofal ant 
ddylanwad y pwlpud lesteirio dylanwad yr ymweliadait, 
Dylai y gweinidog fod yn wyliadwrns rhag i un o'r 
elfenau daionus hyn fyned yn angau i'r Hall. O'r ddau, 
gwell f yddai i *ddylanwad yr ymweliadan wanhau, nag 
i. ddylanwad y pwlpud glafychu, o herwydd y mae dy- 
lanwad y diweddaf yn fwy gafaelgar a pharhaus uag 
eiddo yr ymweliadau. Pa les iddo fyddai casglu cynoill- 
eidfa fawr yn nghyd os na bydd y pwlpud yn ddigoa 
dylanwadol i'w chadw gyda'u gilydd? Ac yn wir y 
mae ein cyfarfodydd eglwysig ni yn gwneyd i ffordd i 
llawer o'r angenrheidrwydd am yr ymweliadau a arferir 
gan yr Americaniaid, oddieithr mewn achosion o af- 
iechyd a phrofedigaethau. Pe eofiai ein cynulleidfa- 
oedd fod eu gweinidog yn gyfrifol am bregethu hoU 
gyngor Duw ar y Sabbothau, yr ydym yn meddwl na 
byddentmor barod i'w feio am na byddai ei ymweliadau 
4 hwy yn amlach. • 

Gwyddom y gelwir sylw cyfarfodydd dosbeirth a 
chymanfaoedd at y cysylltiad uchod pan y bydd rhyw 
anghydfod wedi tori allan rhwng y pleidiau, a da iawm 
yw hyny ; ond gwell o lawer fyddai cyfansoddi yr un- 
deb ar y dechreuad yn y modd mwyaf teg, i atal pob 
anghydfod, ac i sicrhau heddwch a chariad parhaus 
rhwng yr eglwysi a'r gweinidogion. Uebygid y rhaid 
i'r mwyaf hoff o dra-arglwyddiaeth eglwysig yn eia 



96 COFIANT Y DIWEDDAR 

mysg addef nad y w ein dull presenol yn cydweddu a'n 
cyfansoddiad^ nac yn cynwys y diogelwch angenrheid- 
iol rhag gweision y fall, y rhai a allant ddyfod i'n 
heglwysi yn ngwisgoedd defaid, a gwneuthur mawr 
ddrygau yn ein mysg cyn i'r craffaf yn yr eglwysi eu 
hadnabod. Gan hyny, "dymuned pawb heddwch 
Jerusalem, a Uwydded y rhai a'i hoffant ." 



PENOD VIII. 

EI SYMUDIAD A'I ABOSIAD YN WISCONSIN 

Gan fod ysgrifeniadau ein gwrthddrych wedi ein 
gadael i ymdaro goreu y gallom gyda yr anghydweled- 
iad a fu yn Pittsburgh, gan hyny, yr ydym yn dewis 
gadael yr achos gofidus hwnw, a cherdded rhagom 
wrth 61 ei draed ef am y pyratheg mlynedd dilynol, y 
rhai a derfynwyd ar geulenydd yr lorddonen. 

Yr olwg gyntaf ydym yn ei gael arno gyda y Trefn- 
yddion Calfinaidd ar ol hyn ydyw yn Newark, Ohio, 
mewn cymanfa, yn ail ymgaredigo a'i frodyr ar ol yr 
ystormydd blinion a'i cyfarfu yn ddiwed Jar yn y lie a 
nodasom. Yn mis Tachwedd, y flwyddyn 1859, aeth 
ar daith drwy Dalaeth Ohio, gan bregethu Grist i 
dyrfaoedd lluosog o wrandawyr awyddus, ac feddywed- 
ir fod ei weinidogaeth ar yr ym daith lion yn fwy byw- 
iog a dylanwadol nasr arferol, ac nad yw y 1 7 o flynydd- 
oedd a dreiglodd dros y wlad wedi hyny ddim wedi 
gorchuddio ei heffeithiau daionus ar rai eglwysi. Yn 
fuan ar ol dychweljd o'r daith hon, cychwynodd dra- 
chefn ar daith i Wisconsin, a chyrhaeddodd i gyfarfod 
dosbarth Eacine ar y 3ydd a'r 4ydd o'r mis canlynol. 



BABCH. DAVID WILLIAMS. 97 

T mae yn ymddangos ei fod ef mewn teimlad da ar hyd 
y daith hon, a'i fod mewn rhai manau wedi cael cyfar- 
fodydd nertfaol anarferol, a diameu fod gan lawer o'i 
wrandawyr ar y pryd goflfa dedwydd am yr ymweliad 
hwn o'i eiddo a'r Dalaeth, ac y bydd gandaynt achos i 
edrych yn ol arno o'r gwynfyd tragywyddol fel y tymor 
y daethant trwodd o farwolaeth i fywyd, a go debyg ei 
fod yntau ei hunan erbyn heddyw yn gweled gwerth ei 
weinidoga^th fel moddion iachawdwriaeth yn llawer 
egiurach nag ar y pryd yr ydoedd yn ei thraddodi, a 
chan sicred a hyny, fe wel ddiwrnod yn y man y gall 
ddarjlen nifer y rhai a genhedlodd yn Nghrist lesn, 
drwy yr efengyl, a gweled cylch eang ei ddylanwad 
moesol ar feddwl ei wrandawyr lluo'sog ar hyd ei oes. 

Ymddengys i'r frawdoliaeth grefyddol yn Milwaukee 
gael boddhad mawr yn ngweinidogaeth Mr. Williams 
ar ei ymweliad A hwy y tro bwn ; a eban eu bod ar y 
pryd heb un gweinidog, ac wedi dyfod i ddeall hefyd ei 
fod yntau, o'r tu arall, yn rhydd i dderbyn gal wad un- 
rhyw eglwys a alwai am ei wasanaeth, os byddai efe yn 
dewis gwneyd hyny, hwy a roddasant alwad iddo i 
ddyfod i weinidogaethu iddynt, ac i'w llywodraethu yn 
yr Arglwydd. Yr oedd yr alwad hon yn deilwng o 
eglwys Crist, o ran brwdfrydedd ac unfrydedd gwirion- 
eddol, ac fe'i derbyniwyd gan ein gwrthddrych gyda'r 
awyddfryd sydd briodol i weinidog a fyddo yn caru 
gweithio yn ngwinllan ei Arglwydd, yn gystal a bwyta 
o'i ffrwythau hi. 

Trefnwyd iddo ddechreu ar ei wasanaeth yno yn 
Ebrill, I860, a bu ei ddyfodiad yraa yn foddion amlwg 
i gyffroi meddwl ein cenedl drwy v dref, a'u codi allan 
i wrando beth a ddywed yr Arglwydd, a bu hefyd yn 



98 COFIAKT Y DIWEDDAB 

foddion i wisgo yr eglwys A newydd-deb ysbrydol pur 
ddymunol. Nid gweinidogaeth wanllyd yw bono sydd 
yn alluog i ddenu dynion at foddioa gras^ ar ol iddynt 
ymollwng nowaitb i ymhyfryda yn mudreddi cym- 
deitbasau isel trefydd muwrion, o berwydd y maent 
bwy yn meddwi y galluoedd deallawl mewn dynion, ac 
yn llesmeirio eu boll alluoedd teimladol, ac nid gwaith 
llai i weinidogion a diaconiaid ydyw bywban aelodan 
eglwysig ar ol i'w calon ymollwng i farweidd-dra gyda 
pbetban banfodol gwir grefydd. 

Ond er yr boll anbawsderau byn, yr ydym yn cael 
gweinidogaetb ein cyfaill yn boblogaidd gan y gynuU- 
eidfa, ac yn gymeradwy gan y saint. Yr oedd efe yn 
nn o'r rbai galluocaf i gadw y cyfarfodydd eglwysig yn 
fuddiol^ beb wanycbu dim ar eu bywiogrwydd byfryd. 
Petb digon bawdd i weinidog ydyw cyflwyno petban 
bnddiol iddynty apbetb mor bawdd a byny yw cyf- 
lwyno iddynt ddigonedd o betbau byfryd; ond nid 
pawb sydd yn gallu cyfuno y buddiol a'r byfrydol yn 
ngbyd mewn cyfarfodydd eglwysig. Ond am ein 
cyfaill, yr oedd wedi ei gyfoetbogi yn belaetb a'r medr- 
usrwydd angbyffredin bwn. 

Dicbon iddo gael llawn cystal mastais tra y ba yn 
aros yma ag a gafodd mewn un man arall yn America 
i roddi eu flfordd i'r ben ymadfertbion byny a'i cyfod- 
odd ef i'r fatb sylw yn Ngbymru fel bolwyddorwr 
medrus ac adeiladol. Gafodd yr byfryd web o ddilyn yr 
Ysgol Sabbotbol yn lied gyson tra y bu yn aros yma, 
ac fe wnaetb y defuydd goreu o'r cyfleusdra i'w boli yn 
fynycb, ac yn fanwl, ac er byny yn eglur iawn, yn 
egwyddoriou sylfaenol crefydd, a byny beb ddangos y 
cydymdeiralad lleiaf Ag ysbryd bwbwmanllyd yr oes 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 99 

arwynebol hon yn eu hymdriniaeth a gwirioneddau y 
Beibl. Nodwedd arall a berthynai iddo ef fel bolwydd- 
-orwr, oedd ei fedrusrwydd anarferol i enill sylw pob 
dosbarth yn yr ysgol, ac i ddiwallu eu meddyliau & 
[ phethau hanfodol crefydd, ac ar yr un pryd eu codi i 
lafario yn egniol am wybodaeth helaethach o'r gwir- 
iooedd. 

Bernir yn gyffredin mai wrtb weinyddu Swper yr 
Arglwydd yr ymddangosai wedi esgyn uchaf ar ei 
uchelfanau. Byddai wedi ymwisgo a'r difrifwch mwy- 
af bob amser pan yr ymaflai yn y gorchwyl bwD, a'i 
holl symudiadau wedi eu heneinio &g Ysbryd Crist, a'i 
feddwl wedi cyraedd i'w gartref dymunol, ac yntau yn 
teimlo ei fa u nan fel pe byddai wedi dyfod i gyffyrddiad 
agos &g angau yr Arglwydd lesu, yr fawn eydd yn iawn 
difai i Dduw, ac yn sylfaen a faaeddiant iacfaawdwriaeth 
gyflawn i bob pechadur a ymddiriedo ynddo am eu 
bywyd tragywyddol. Ac yn wir, nis gallwn yn ein byw 
farnu fod meddwl un gweinidog wedi esgyn i'w le 
priodoU na cfayraedd yr addfedrwydd angenrheidiol, os 
gall fyned drwy y rhan faon o'i wasanaeth faeb un 
cyffroad ar ei deimladau, i'e, faeb gymaint o deimlad 
effro fel nas gall eu cadw o olwg ei wrandawyr wrth 
gyflawni y gorcfawyl difrifol hwnw. 

Bu ein cyfaill yn llafurio yn galed yma am bedair 
blynedd, ac yna rfaoes yr eglwys i fyny, a gosododd ei 
resymau am fayny o flaen y brodyr, y rfaai a'u derbyn- 
iasant fel rfaesymau digonol dros ei ollwng ef yn rliydd 
o'i gysylltiad & hwy fel eglwys. Ymddengys iddo 
edrych ar Milwaukee fel ei gartref o Ebrill, 1864, fayd 
Ragfyr yn yr un flwyddyn. Teithiodd gryn lawer yn 
yr wyth mis hyn drwy y gwafaanol Dalaethau, gan 

3095571^ 



100 COFIANT Y DIWEDDAK 

bregethn efengyl y deyrnas, a phregethodd ei bregeth 
ymadawol o Milwaukee oddiar Salm cxxx. 8^ a mawr 
oedd yr efifeithiau a ddilynai ei thraddodiad. 

Yn nechrea yr hydref canlynol dechreuodd ar ei' 
lafur gweinidogaethol yn Chicago, ond ni symndodd ei 
deula yno byd y chweched o Ragfyr y flwyddyn bono. 
Bellach dyma fe mewn maes newydd, ao etc o fewn 
cylch yr nn gymanfa a'r un dosbarth ag o'r blaen. Yr 
oedd yr eglwys a'r gynulleidfa yn lied ddyeithr iddo ef 
a'i deulu ar y cyfan. Yr oedd y ddinas, mae yn wir, 
yn boblogaidd iawn ; er hyny, nid oedd gan y Cymry 
ond addoldy bychan yn y lie, a hwnw mewn man heb 
fod yn ddymunol, a hyny yn benaf o herwydd y 
gweithydd trystfawr a myglyd a'i cylchynai. Nid oedd 
yr eglwys chwaith ond ychydig o rifedi, a'r gynulleidfa: 
yn lied deneu ; ond er hyny yr oeddent yn ffyddlawn 
ac ymdrechgar gyda theyrnas y Gwaredwr o dan eu 
hoU anfanteision. 

Yr oedd dylifiad y gwahanol genedloedd i Chicago 
yn gryf yn y dyddiau hyny, ac yn eu mysg yr oeddi 
cryn lawer o Gymry yn ymsefydlu yno o'r newydd, a 
diamau fod doniau poblogaidd ein gwrthddrych yn 
effeithio yn ddeniadol ar lawer o honynt, fel, rhwng y 
naill beth a'r Hall yr aeth y lie addoliad yn rhy gyfyn jf 
i'r gynulleidfa i breswylio ynddo, ac y daeth y lluaws i 
waeddi yn wynebau eu gilydd, a cher bron yr Arglwydd, 
"Dod le i mi fel y preswyliwyf ynddo." Ac wedi 
ychydig o ymchwilio prynwyd yno gapel eang a hardd, 
mewn man llawer mwy manteisiol na'r un y safai yr 
hen addoldy arno. Erbyn hyny yr oedd meddwl y 
gweinidog a'r gynulleidfa yn gweithredu mewn sefyllfa 
Ilawer mwy boddhaol nag o'r blaen, ac yr oedd eu ty 



3ARCfl. DAVID WILLIAMS. 101 

newydd yn rhoddi gwell cyfleustra iddynt i garia allan 
amcambn 6n galwad a'a safleoedd. Yr oedd y weini- 
doga^h yn rymas a phur ddylanwadol o enau ein 
brawd am amryw flynyddoedd, ac yn derbyn cymerad- 
wyaeth yr eglwys a'r gynuUeidfa yn lied gyffredinol, A 
diamau fod ei wasananeth fel gweinidog yr eglwys yno 
, wedi bod o les mawr er codi yr eglwys a'x gynulleidfa 
i'r Bafle bwysig y maent wedi ei gyrhaedd yn y ddinas 
•boblogaidd bono y dydd bwn. Bu yn gweinyddu i'r 
eglwys yma fel ei gweinidog byd ddiwedd y flwyddyn 
1869, pryd y barnwyd yn ddoetbaf iddo ymgilio o'r 
sefyllfa bono, o berwydd rbyw angbydfod a ymgododd 
yn yr eglwys, ac a barodd gryn ofid iddo ef ac i'r eglwys 
hefyd. Ond er i'w gysylltiad ef&'r eglwys fel ei bugail 
derfynu gyda y flwyddyn ncbod, byddai yn pregethu 
yma gryn lawer drachefn yn acblysurol, yn ol hen arfer 
y cyfundeb. Ei destyn diweddaf cyn tori ei gysylltiad 
bugeiliol a'r eglwys oedd Mat. xi. 29, &c. 

Dichon y dylid coffdu yma ddarfod i'r Cymry yn 

Chicago ymgyfarfod yn nhy y Parch. D. Williams ar 

;brydnawn yr 2 lain o Hydref, 1870, er dangos eu 

• hewyllys da i'w hen weinidog, Dygwyd y cyfarfod yn 

mlaen yn y drefn fwyaf gweddaidd, ac er na dderbyn- 

-iwyd symiau mawrion gan unrbyw bersonau, eto cyr- 

haeddodd cyfraniadau y Uuaws yn nghyd y swm o $179, 

am yr hyn y teimlai Mr. Williams yn dra diolcbgar iV 

gyfeillion, am en gofal am dano yn ei hen ddyddiau, a'u 

haelioni iddo. 

Mae yn ymddangos na bu Mr. Williams mor ofalus am 

gofnodi maint a dull cyflawniad ei wasanaeth yn Milwau- 

;kee a Chicago ag y buasai dda, ond y mae yr ysgrifenydd 

wedi cael digon o fantais i ddywedyd yn ddiofn ei fod 



102 COFIANT Y DIWEDDAR 

wedi treulio y blynyddoedd y bu ya gwasaaaethu y] 
manau uchod mewn llafur caled, ac mewn ymdrecl 
par^iaus gyda Duw mewn gweddiau, a chyda dynioul 
mewn cynghori, cyfansoddi pregethau, a'u traddodi 
gydag egni ac ymroddiad nad oedd dim arall yn hawlio 
ei fath. " Ymdrechodd hardd-d^g ymdrech y ffydd."| 
Nid oes dim amheuaeth yn ein meddwl na byddis 
edrych yn ol ar ei wasanaeth yn y ddinas hon mewnl 
amser a ddaw gyda theimlad o barch i'w goffadwriaeth,] 
Y mae ein sylw personol, yn gystal a sylwadau eraill, 
yn em harwain i weled ar brofiadau ein dychweledigionl 
crefyddol, yn enwedig ar dymorau o adfywiadau neill^| 
duol, fod llafur gweision cymwysol yr Arglwydd,] 
weithiau, yn cymeryd ysbaid maith rhyfeddol i ym- 
ddadblygu yn ddigon Uydan iddynt hwy eu hunain a'a 
bolynwyr i allu ei ddarllen yn rhigl. Ond iddo Ef, eu 
Meistr mawr, y mae eithafoe^d tragywyddol dylanwad- 
eu llwyddiant mor amlwg ar adeg cyflawniad eu llafur 
»g y bydd byth. Gan hyny, gall y gweithwyr difefl ar 
feusydd Emanuel edrych yn mlaen, fel Paul, a "diolcb 
i Dduw, a chymeryd cysur," hyd yn nod ar adeg eu 
haflwyddiant tybiedig. Y mae yn rhaid Uafurio yn 
galedamddeng mis er mwyn cael dau fis o gynhauaf yn 
ein gwlad ni ; ac felly yn fynych y mae yn nheyrnas 
nefoedd, yr hon a eilw am oes o lafur caled, cyn cael 
gweled ond pur ychydig o Iwyddiant yn ei ddilyn, 
oddieithr fod yr edrychydd yn gallu "rhodio wrth 
ffydd, ac nid wrth olwg." 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 103 



PENOD IX. 

EI DDYDDIAU DIWEDDAF EF. 

Er fod Mr. Williams ac eglwys y Trefnyddion Calfin- 
aidd yn Chicago wedi ymwahanu oddiwrth en gilydd 
yn y cymeriad o fugail a phraidd, fel y crybwyllwyd, ni 
eymudodd o'i breswylfa hyd nes y symudodd angau ef 
i dy ei hir gartref, yn mhen pedair blynedd ar ol hyny. 
Byddai weithiau yn ^wasanaethu yr eglwys yn y He, a 
phryd arall yn cymeryd teithiau byrion i bregethu yma 
ac acw yn y sefydliadau Cymreig y gelwid am dano y 
* pryd hwnw. Ymddengys y byddai yn cael derbyniad 
croesawgar gan y cyfeillion yr ymwelai 4 hwy y dydd- 
iau hyny, ac yn derbyn caredigrwydd mawr oddiar eu 
! dwylaw, yr hyn yn ddiau a siriolai lawer ar ei feddwl 
yn ei henaint. Yr oedd y boneddwr caredig B. Jones, 
Ysw., ei frawd-yn-ngbyfraith, wedi trefnu moddion 
digonol iddo ef a'i deulu i gael digonoldeb o gyfreidiau 
bywyd, yn y ffordd fwyaf anrhydeddus, heb bwyso dim 
ar neb, na gwasgu dim arnynt eu hunain. Yn yr ystyr 
hwn yr oedd ei frawd wedi darparu iddo ddigon, a digon 
bob peth, fel ei dad Jacob gynt. 

Nid ydym wedi dygwydd gweled neberioed ychwaith 
yn gallu mwynhan ei deulu yn fwy na'n gwrthddrych. 
Yr oedd ei dy yn gymydogaeth dda, ac yn eglwys dang- 
nefeddus, os nad yn nefoedd ddedwydd iV deimladau. 
Pan elai Mrs. Williams ar neges i'r store, neu ryw fan 
arall, nis gallai arcs ond ychydig heb fyned i'w chyfar- 
fod. Cerddai yn ol a blaen ar hyd Moch neu ddau hyd 
nes y canfyddai efe hi, yna dechreuai ganu y geiriau 



104 COFIAKT Y DIWEDDAR 

^l^ly "Ohwilio am danat, anwyl Mary, mae fy enaid 
yma a thraw, teimlo mod yn berfifaith ddedwydd, pan 
y byddost ti gerllaw/' Gan nad ydym yn eithaf sicr o'r 
man y saif y llinell i ymserchiad teuluol, ni wnawn 
yma ond adrodd y flfaith hoD, yn syml fel y mae, a 
gadael i'r darllenydd wneyd a fyno A hi. 

Pe buasai y fteithiau uchod yn cael eu dileu, a ffyn- 
nonau iachawdwriaeth bersonol yn cael eu sychu i 
fyny, gallasai ddywedyd am ddiwedd ei oes^ mai amser 
blinder iddo ef oedd y blynyddoedd hyn, yr hyn a'i 
dygai ef a'i deulu i gofio yn fynych yr hyfrydwch oedd 
iddynt yn y dyddian gynt yn Llanidloes. Nid oedd 
efe yn awr yn gallu mwynhau cymdeithas yr eglwys y 
bu gynt yn ei gwasanaethu mor gyflawn ag y buasai 
dda, a theimlai yn fynych ei fod wedi cyfarfod A 
thynged Job gyda ei frodyr ; ond o'r diwedd dae^h i 
feddiant o brofiad y prophwyd yn nydd ei flinder, yr 
hwn a ddywedodd, " Daionus yw yr Arglwydd, amddi- 
ffynfa yn nydd blinder," a chafodd wybod drwy brofiad 
beth y w " ymlawenhau yn yr Arglwydd, a bod yn 
llawen yn Nuw ei iachawdwriaeth." 

Dywedai Richard Edwards, Ysw., Milwaukee, ar ol ei 
letya y tro diweddaf, " \'r oedd ei agwedd ostyngedig 
a diolchgar am y pethau lleiaf tra yn arcs yn ein ty y tro 
diweddaf y bu yn pregethu yma, yn gyfryw ei faint ag 
a synai Mrs. Edwards a minau. Ofnai yn fawr roddi 
dim trafferth i ni. Yr oedd rhyw naws heddychol ar 
ei deimlad oedd yn dangos fod rhyw dro amlwg er gwell 
wedi cymeryd lie yn ei feddwl. Ymddaugosai yn hynod 
o ddifrifol, a dywedai amryw weithiau drosodd o fewn 
ychydig oriau, ei fod ef ar y borders — He pwysig iawn i 
sangu arno yw y borders. Cerddai rhyw bwysigrwydd 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 105 

trydanol gycla ei holl eiriau, yn enwedig gyda y geiriau, 
Llepwysig yw y borders*^ 

Pan oedd efe wedi treulio ychydig dros ddwy flynedd 
i wasanaethu ei genedlaeth ei hun, yn ol ewyllys Duw, 
yn y ffordd hon, fe ymddangosodd rhyw glap bychan 
yn codi ar ochr ei glun ; ond gan nad oedd dim yn ym- 
ddangos yn ffyrnig yn ei wedd nac yn fygythiol yn ei 
ffarf, nid oedd yn cynyrchu nac ofn na phryder yn ei 
feddwl ef na'r teulu. Nid oedd jehwaith yn peri 
nemawr flinder iddo, yr hyn a fu yn achlysnr iddooedi 
amfwy na blwyddyn i ymofyn dg un meddyg rheolaidd 
am foddion i gael ymwared ag ef. Ar yr un pryd, 
byddai y teulu yn defnyddio y moddion goreu a ad- 
waenent i'w symud ymaith, Ond ymwthio yn mlaen 
yn araf yr oedd y drwg hwn drwy yr holl dawelwch 
ymddangosfadol, dan wenu yn deg yn ei wyneb ef a'i 
denlu drwy gorph blwyddyn o amser, O'r diwedd, 
gwelid ei fod yn newid ei wyneb i wedd mwy llidiog, ac 
yn dechreu peri clywed ei nerth mewn poeoau trymion, 
ac ar un diwrnod yn nechreu mis Medi, yn y flwyddyn 
1874, derbyniodd y newydd gofidus fod ei fab ieuftngaf 
ar drancedigaeth o angau disyfyd, yn nhy ei cliwaer, 
yn Pittsburgh ; ond er cyflymed y rhedai angau at ei 
amcan, fe gafodd ei rieni trwmlwythog yr hyfrydwch 
cymysglyd o'i weled yn fyw, ac yn cychwyn ymaith ar 
y 4ydd o Fedi. Yr oedd dirdyniadau y brofedigaeth 
hon mor arteithiol i deimladau tyner ei rieni oedranus, 
fel na chawsant ond diangfa gyfyng rhag disgyn i'r 
glyn cyn cyrhaedd adref yn ol. Yr ydys yn barnu fod 
y cyffroad erfawr a dderbyniodd meddwl Mr. Williams 
oddiwrth y dyrnod trwm hwn, wedi rhoddi y fath sym- 
byliad iV ddolur nes ei gyffroi i redeg yn mlaen yn 

H 



1 



106 COFIANT Y DIWEDDAB 

llawer mwy gorwyllt nag o'r blaen, hyd oni therfynodd 
ei wasanaeth yn angau y dyoddefydd. dan yr am- 
gylchiadau hyn dy wedai Mr. Williams : 

Medi 4, 1874, bu farw ein hanwyl fab, D. C. Wil- 
liams, yn 26 oed, yn Alleghany, yn draannysgwyliadwy. 
Ond nid ydym yn gorfod heddy w dristAu fel y rhai nad 
oes ganddynt obaith. Ein Duw a folianer am byn. 
Oh I buasai yn ofnadwy pe buasem yn gorfod creda fed 
ein hanwyl blentyn yn goUedigl Pwy fuasai yn medra 
dal dan y fath faich a hwn ? Ond nid felly y mae. 
Diolch byth i ti, ein Tad nefcl. Er y cwbl, y mae yn 
y teimlaa ryw wagle dyeithr iawn, rhyw deimlad sydd 
yn peri i ni o'r bron amheu gwirioneddolrwydd y ffaith. 
Uelpa ni i ymdawela, Dad nefoL Cuddia ni yn y 
dydd blin. 

Nid oedd y meddygon yn unol iawn yn eu barn,neu 
leiaf eu hysbysiad am enw y dolur; eto ymddengys 
mai tumor cancer y gelwid ef gan eu goreuon. Ond 
beth bynag oedd yr enw mwyaf priodol arno, fe gerdd- 
odd yn fanwl drwy hoU gyfansoddiad cadarn y dyodd- 
efydd, gan nychu hoU ranau cedyrn ei natur, dwyn 
ceidwaid ei dy ef i grynu, a chrymu y gwyr cryfion, a 
gWneuthur y eeiliog rhedyn yn faich, a'i droi yntau, o'r 
diwedd, yn sypyn o wendid i dy ei hir gartref. 

Y mae yn bur debyg mai am agwedd meddwl y 
gwrthddrych yn ei ddyddiau diweddaf y bydd y dar- 
Uenydd yn edrych yn benaf yn y benod hon, am mai 
oddi yno y gall ddysgwyl mwyaf o ddaioni; acos 
dygwydd iddo ef fel y dygwyddodd i'r ysgrifenydd, fe 
fydd felly ; canys y mae efe, trwy ddarllen ac ystyried 
ei brofiadau, fel y mae efe ei hun wedi eu hysgrifenn 
yn dipynau gwasgaredig, yn gweled yn amlwg fod ei 
enaid yn addfedu yn brysur mewn crefydd yn ei flyn- 



BARCfl. DAVID WILLIAMS. 107 

yddoedd diweddaf, a'i galon yn faethfa i gynydd duw- 
iolfrydedd uchel. 

Yn nechreu y flwyddyn 1873, ysgrifenai: "Byddaf 

yn ystyried y diwrnod hwnw yn ddiT^rnod tlawd a di- 

ffrwyth OS aiff heibio heb i Dduw siarad & mi drwy ryw 

ran benodol o'i Air/' Ar yr 21ain o Fai, yr un 

flwyddyn, ysgrifenai: '^Dymunwn gael byw am 

ychydig flynyddoedd eto i dri dyben : 1. Er cael 

hamdden i ymdrechu am adferiad llwyrach o wyneb 

Duw ar fy enaid. Yr wyf i raddau mawr yn y tywyll- 

wch, dan guddiad wyneb fy Nhad, yn amheus iawn 

am fy sefyllfa dragy wyddol — yn ofidus, terfysglyd, a di- 

gysur iawn ; eto, nid wyf yn goUwng fy ngafael — yr 

wyf yn ymdrechu mewn gweddi yn fwy nag erioed. Yr 

wyf yn credu y llewyrcha efe arnaf eto, er nad wyf yn 

haeddu dim ond fy mwrw ymaith; eto, trugarog a 

maddeugar yw fy anwyl Dad. Oh ! fy Nhad, cy mer 

drugaredd arnaf, y gwaelaf o bawb, a'r mwyaf an- 

haeddianol ar y ddaear. Oh ! na fwrw fi ymaith, na 

chymer dy Ysbryd sanctaidd oddi wrthyf ; achub fi 

rhag anobaith. llewyrcha, llewyrcha, nis gallaf fyw 

heb hyny, fy Nhad ! Gwawr, ! gwawr, dyro cyn 

dlfegyn i'r bedd. *0 ! madden, cyn y del wyf o'th flaen i 

roddi cyfrif. Un llewyrchiad cryf a goleu, fy Nhad, 

cyn machludiad haul bywyd. Nid oes waredigaeth i 

mi, mwy nag eraill, ond yn a thrwy ryfedd gyfryngdod 

Crist lesu, fy Ngwaredwr anwyl. Gwerth ei brynedig- 

aeth, anfeidrol rinwedd ei waed, haeddiant annherfynol 

ei angau, ei aberth a'i iawn, a nerth a Uwyddiant ei eiriol- 

aeth Ef y w y cwbl sydd genyf am fy mywyd byth. ! 

diolch am ddrws eang yn agored pan y mae yn cau 

arnaf yn mhob man arall.'^ 



108 COFIAIIT Y DIWEDDAR 

Ar y 14eg o Awst, drachefn, cawn a ganlyn ganddo: 
'* Boreu heddy «v^ yn Pittsburgh, Y mae fy meddwl yn 
Uawn o deimladau tra chymysglyd. Yr ochr dywyll 
i'r cwmwl sydd tuag ataf i fesur helaeth er's misoedd 
bellach. Y mae pedwar peth yu lleuwi fy meddwl y 
naill ar ol y Hall, a'r naill yn gwthio y Hall. Pan y 
mae un yn gafaelu ac yn llenwi y nieddwl, daw y Hall 
yn mlaen i gymeryd meddiant o'r ystafell. Tymhestlog 
ac ystormus yw fy meddwl ; eto, uid heb obaith. Yr 
wyf yn gweddio Hawer iawn, ac yn cael help tebygafi 
weddio, mwy o flds a hyfrydwch mewn darllen y Beibl 
a gweddio na dim arall ar y ddaear o lawer iawn. Shyw 
feddwl er y cwbl, a thrwy y cwbl, yr yd wyf y cedwir fi. 
Ond OS nad yd wyf yn dduwiol, nis gwn beth ydwyf— 
nis gallaf gael fy hun ynddim arall. 1. Un peth sydd 
yn gwasgu fy meddwl yw fy nghyflwr ger bron Daw. 
Cymer hyn i fyny lawer o'm hamser ac ymdrechion fy 
enaid. Byddaf yn cael ambell lygeidyn goleu, ond byr 
ac an&ml fydd, eto yn ddigon nerthol i'm cadw rhag 
anobeithio. lesu Grist y w fy mhob peth byth, byth. 
Fy ngweddi o hyd y w am ffydd i gredu ynddo, a modd 
i sylweddoli pethau ysbrydol ; by w trwy ffydd — cael fy 
mywyd a'm bywioliaeth trwy ffydd. Cartref fy meddwl 
i raddau mawr yw Crist a'r Beibl. Y Salm cxxx. yw 
fy mara beunyddioL Prynedigaeth trwy waed yw fy 
unig obaith am ddiangfa. Duw, yn Nghrist, sydd i mi 
yn bob peth, ac yn bob peth am amser a byth. ! fy 
Nuw mawr, y Cyfryngwr, llewyrcha dy wyneb arnaf, 
2. Fy ngwaith yn ngwinllan fy Arglwydd fel pregeth- 
wr. Y mae hyn yn bwysig ar fy meddwl y dyddiau 
hyn. Wedi bod am 52 o flynyddoedd yn y weinidog- 
aeth, yr wyf yn cywilyddio ac yn gwrido mor wael, mor 



/ 



BARCH. DAVID VtHIAMS. 109 

arwynebol, mor hunanol, mor anfuddiol, ie, mor deli- 
werth a diffrwyth y treuliais yr holl flynyddoedd hyn* 
•Dymunwn i'm hoes gael ei chnddio i gyd am byth 
mewn maddeuant. Nid oes dim ynddi yn werth ei 
ddangos o'm heiddo i. Eto, nid wyf yn dibrisio y fraint 
ryfedd a ddaeth i mi i gael gwneuthur dim yn nheyrn- 
as fy Mhrynwr. O ! na buaswn wedi treulio fy oes yn 
well filoedd o weithiau yn ngwaith y weinidogaeth. 
Ond, ! nid oes modd galw yn ol i ail dreulio. Y mae 
y cwbl yn awr yn ymyl y diwedd, a diwrnod setlo ger- 
llaw. Cuddia fi byth yn Nghrist, ! Dduw, ac o hyn 
i'r diwedd gwna fi yn fwy ffyddlon, gonest a didwyll, 
yn fwy nerthol yn dy nerth di, fy Nuw, i ddyfetha 
teyrnas y diafol a phechod. Yr wyf am ddial ar bech- 
od. na allwn ei ladd yn mhob man, ac yn mhawb, 
yn enwedig ynof fy hun. 0! Dduw, na M fi fel gwein- 
idog yr efengyl yn niwedd fy oes, na fwrw fi ymaith 
mewn henaint a phenllwydni. Bydd yn agos, fy Nhad, 
nes croeswyf yr afon. 3. Mae acho9 fy nheulu yti drwm 
ar fy meddwl. Y mae y mater hwn bi-on a'm llethu yn 
Idn. Yr wyf yn credu fod fy ngwraig yn dduwiol, a'r 
nifer fwyaf o'm plant; ond yr wyf yn ofni am rai o 
honynt. Gan dy fod, Dduw, yn rhoddi cymorth i 
mi i barhau i weddio dros fy mhlant a'm hwyrion, mi 
ddaliaf ati tra byddaf byw. Yr wyf yn ceisio credu y 
gwnei di eu cadw,ond fe allai mat yn y bedd yn pydru 
y byddaf fi, ond os deui mewn pryd, all right. 1 
Dduw, brysia, brysia i'w hachub ; ti a elli, nid y w i ti 
ond gwaith moment. Fy Arglwydd a'm Duw, cymer 
afael yn fy mhlant a'm hwyrion. Trin hwy fel y mynot, 
ond achubhwynt. Osrhaid myned dan oruchwyliaeth- 
au Manasse, dwg hwy i weddio a llefain am drugaredd 



r '. "' 



'. • 



110 COFIANT Y DIWBDPAR 

a maddeuant. Fy anwyl Dad, ni throaf ymaith oddi- 
wrth dy ddrws, ni chei lonydd genyf, tra byddwyf by w, 
yn ea hachos. Llefaf ddydd a dos, llefaf heb arbed, 
llefaf a'm hoU enaid a'm caloD, ! /y Nhad, gwrando 
fi." Yn niwedd y mis Medi dilynol, dy wed : " Y mae 
fy achos tragywyddol fy hun, a'm plant a'm hwyrion, 
a'm holl gylch perthyoasol, yn gwasgu yn drwm lawn 
ar fy meddwl y dyddiau hyn. Yr wyf yn hyderu fod 
cyflwr y mwyafrif o honynt yn ddiogel, ond y mae rhai 
o honynt hyd yn hyn o dan arwyddion colledigaeth. 
Yr wyf yn gwneyd fy ngoreu yn mhob modd i geisio 
eu hachub, drwy weddiau, dagrau, cynghorion, esiampl- 
au, &c. Nid ydynt hwy, na Duw y nefoedd, yn cael 
Uonydd genyf yn eu hachos. Debygaf fy mod yn cael 
cymorth yn y dirgel a'r teulu i fod yn da^r ar eu rhan 
wrth orsedd gras. Hoffais weddi deuluol yn fwy na'm 
hymborth angenrheidiol. Yrwyf yn credu nad esgeu- 
lusais achos fy mhlant a'm hwyrion yn y weddi deuluol 
unwaith am yr ugain mlynedd diweddaf. Y mae 
genyf amryw resymau yn cael eu defnyddio bob dydd 
ger bron Duw am eu hachubiaeth : 1. Ei s:yfamod. 
2. Jii addewidion. 3. Helaethrwydd ei ras a'r drugar- 
edd. 4. Anfeidrol rinwedd,gwerth ahaeddiant bywyd 
a marwolaeth fy anwyl Brynwr a'm Gwaredwr, lesu 
Grist. 5. Y goganianfe mawr a ddeillia i'r Gwaredwr 
byth yn eu hiachawdwriaeth, yn hytrach na'u damned- 
igaeth. Daliaf ati i lefain dros fy mhlant a'm hwyrion 
hyd yr anadl olaf. Gwrando fi, gwna di, er mwyn dy 
enw." Ysgrifena foreu Sabboth, Ebrill 26, 1874, yn 
Kacine, cyu myned i'r capel: " Yr wyf dan deimladau 
dwysion a chryfion iawn y boreu hwn. Y mae y peth- 
t au canlynol ar fy meddwl yn hynbd o drwm: ]. Y 



BARCH. DAVID WILLIAMS. Ill 

mae cyinylau duon yn toi fy meddwl gyda golw^ ar fy 
nghyflwr — fy mhechodau yn cael eu danod. 2. Tywyll- 
wch mawr am fy ngalwad i'r weinidogaeth. 3. Ystorm- 
ydd rhyfeddol gyda golwg ar iachawdwriaeth fy nheulu. 
O ! Arglwydd helpa fi. Dymunwn y boreu hwn gael 
yr ysbryd i ogoneddu Duw; i fod yn lies i bechadur- 
iaid ; i ddinystrio teyrnas y ty wyllwch ; i fod yn onest 
a diragrith ger bron Duw a dynion ; i gael cenadwri 
o*r nefoedd. 1 dyro, Arglwydd — i weithio heddy w er 
ymbarotoi ar gyfer diwrnod y cyfrif mawr. ! gyfrif 
ofnadwy! Help, help, Arglwydd!" 

Go ddystaw, ar y cyfan, oedd ein cyfaill pan ar ei 
-wely angau o barth ei ymadawiad a'r byd hwn a'i 
deimladau yn y rhagolwg ar y dyfodol ; ond pan y 
eiaradai, arddangosai yr ymddiried llwyraf yn ngwir- 
ionedd a chadernid yr athrawiaethau a bregethodd, a'r 
hyder mwyaf disigl yn niogelwch ei gyflwr ei hunan. 
Gofynai un o'i gyfeillion, wrth edrych arno yn ym- 
rwyfo drwy donau a dirdyniadau angeuol, " Pa wedd 
yr ymddengys yr hen gyfamod heddy w, Mr. Williams ? " 
gan gyteirio at un o'i ddewisol bregethau, y geiriau 
hyny, "Eifchr fy nhrugaredd ni chilia oddi wrthyt, na 
chyfamod fy hedd ni syfl, medd yr Arglwydd, yr hwn 
eydd yn trugarhau wrthyt." **0," ebai yntau^ "os 
fFordd yna yr ydych yn edrych, y mae yn all right arnaf 
o'r gymydogaeth hono er's haner canrif bellach." Ac 
yn wir bu yr ysgrifenydd lawer gwaith, wrth edrych 
arno yn ymladd am ei fywyd, ac er hyny yn disgyn 
rhwng danedd y tonau terfysglyd, yn sibrwd yn ddys- 
taw, •'* ! mor gryfion y w geiriau grasusol fr lesu ! ! 
mor gadarn yw yr efengyl fendigedig! Gellwch 
wneuthur pethau annhraethol fwy na gwyrthiau i 



112 COriANT Y DIWEDDAR 

bechadur, gan eich bod yn gallu codi ei ena^d anfarwol 
i orfoleddu o dan y fath baTigfeydd ar geulenydd y tra- 
gywyddolfyd ofnadwy, ar y pryd y bydd yn agor ei 
byrth iV dderbyn ef i mewn iddo ei hun." 

Ymddengys mai at y Parch. D. Harries, gynt o 
Columbus, 0., ond y n awr o Chicago, yr ydoedd y llythyr 
diweddaf a ddaeth ac a ddaw byth o'i law ef. Cymer- 
wyd y brawddegau canlynol o hwn, er dangos agwedd 
meddwl ein brawd ar Ian yr lorddonen : 

"Anwyl Frawd — Yr wyf yn dra diolchgar i chwi am 
eich llythyr o gydymdeimlad & mi yn fy nghystudd 
blin. * * * i^id peth bychan yw hyn yn fy ngolwg 
heddyw, yn enwedig wrth ystyried eich bod yn byw 
mor bell oddi wrthyf. Yr wyf ar fy pgwely wedi cael 
Beibl hollol uewydil, yn ddiweddar, er fod ei ddalenau 
yn rhyddion o'm cwmpas o'r blaen. Ond y mae hwn 
yn argraffiud hollol newydd, Yr hen wirioneddau a 
bregethais am lawer o flynyddoedd sydd yn greigiau 
cedyrn o dan fy enaid heddyw, heb un cyfiiewidiad 
arnynt. Y mae tri pheth yn cynal 11a wer ar fy meddwl 
yn bresenol, o dan fy mlinderau trymion, sefV I. Eu 
bod yn llai na'm haeddiant. 2. Mai fy nhad sydd wrth 
y llyw yn barhaus. 3. Mai yr boll ffrwyth fydd tynu 
ymaith y pechod. * * * Yr wyf yn garcharor ar 
fy ngwely mewn poen mawr, ac yn nesau yn gyflym at 
Ian yr afon,ac yn treulio ambell ddiwrnod i gerdded ar 
ei glanau, gan daflu fy ngolwg yn awr ac eilwaitft i'r 
ochr draw. Byddaf yn tybied weithiau fv mod yn 
clywed adsain o'r gwledydd draw yn dywedyd, 'Pwy 
gwynai iddynt hwy, y teulu dedwydd Hon,* gan fod yr 
hafan ddymunol mor agos. . Yno, yno y byddaf cyn bo 
hir bellach. Cyn y caf eich gwfeled eto, byddaf yn 
gwybod yn brofiadol yr hyn sydd genyf yn awr mewn 
hanes. Dymunaf ran yn eich gweddiau. Byddweh 
ffyddlawn. Ffarwel, ffarwel. 

Eich brawd cystuddiol, David Williams." 



HABCU, DAVID WILLIAMS. 

Wele yn canlyn farwgofiaa I'r Parch. D. Willio 

ddjfynwyd o bapyrau Chicago: 

OBITOAKY. — THE REV. DAVID WILLIAMS. 

The venerable Rev. David Williams, late paste 
the Welsh Presbyterian Church, of this city, 
probably the oldest minister in Chicago, died p 
fnlly at 3 o'clock yesterday morning, at the fi 
residence. No. 233 South Sangamon street. Ht 
reached the ripe age of 75 years, and had been a 
and faithful Christian during his mioistratione, v 
extended over a period of fifty-seven years, twent 
of which have been spent in this country, and t( 
this city. He was born in Bonterwyd, Wales, Fe 
1800, and graduated at Ihe ago of 23 in Lady Hun 
ton^ College, 55 miles from Chester, England. 
entered the religions field immediately afterwards 
began a career of usefulness, marked by peacefi 
periencea, and fraught with great good to his fe 
men in both Great Britain and the United States 
Williams came to this country in 1849, and tool 
hJB abode in Remsen, N. Y., where he presided sat: 
torily over a small congregation for three years i 
half. Thence he removed to Pittsburg, and pres 
for three jeais, and until a call was made for hisa 
services at Colnmbus, 0., where he remained two ; 
His last duties, previous to coming here, were 
formed in Milwaukee, and occupied him for four ; 
half years. Ten years ago he took charge of a 
congregation of his countrymen in a small chap 
Desplaines street, between Randolph and Lake, ai 
his energy and activity swelled its numbers to 
goodly proportions that a larger and better edific* 
found necessary, and a removal was had to the ch 
on the corner of Monroe and Sangamon streets. ] 
two months ago, he preached his last sermon, ani 
compelled against his will to forego his labors bei 
of an illness which had greatly impaired his healt 



114 COFIANT Y DIWEDDAB 

the past two years. During the long period through 
which his ministrations lasted, he was a zealous and 
unflinching Christian, and active in the highest 
degree. His health was generally good until the time 
above mentioned, — two years ago, — when a tumor 
made its appearance on his body, and defied the efforts 
of medical skill to remove it. Ten days ago he was 
confined to his house, but not to his bed, and it was 
only until a few days since that the good old gentle- 
man was forced, from sheer exhaustion, to succumb to 
the ravages of disease, and await the. result of the last 
efforts to prolong his life. He gradually sank, how- 
ever, and died with scarcely any perceptible pain. He 
maintained his consciousness nearly to the last, 
and remarked to his sorrowing family that it "was 
sweet to die." He said, "Fm going home; this is the 
commencement of glory," and expired after a few 
similar expressions indicative of his feelings. 

Deceased was married forty-seven years, and leaves a 
wife and nine children, eight of whom are daughters, 
and, with the exception of two in Pittsburg, all living 
in Chicago. 

The funeral takes place on Christmas day, at one 
o'clock p. M., from the late church of depeased, and the 
services, which will be unusually impressive and inter- 
esting, will be conducted by the Kev. A. E. Kittredge, 
the Kev. Mr. Hughes, and probably the Eev. Moses 
Williams. 

The gay world still may seek delight, 

The thoughtless wander on. 
But his k nd deeJs with holy light 

Will shine though he is gone. 

— In Chicago, Dec. 23, 1874, Kev. David Williams, 
late pastor of the Welsh Presbyterian Church. 

Mr. Williams was born in Bonterwyd, Wales, Febru- 
ary 29, 1800, and graduated at the age of 22, in Lady 
Huntington's College, England. He came to this 
country in 1849, from Llanidloes, Montgomeryshire, 
North Wales, and preached for more than three years 



BARCH. DAVID WXLLIAMS. 115 

in Eemsen, N". Y., when he removed to Pittsburg, Pa., 
and from there to Columbus, Ohio. He came to this 
city ten years ago, taking charge of a small congrega- 
tion of his countrymen in a chapel on Desplaines street, 
between Eandolph and Lake streets, and under his 
faithful ministrations the congregation increased in 
numbers so that a large building was purchased on the 
corner of Monroe and Sangamon streets. Here he 
labored until about two years ago, a successful minister 
of the Word of Life, upon whose prayers and teachings 
ever rested the seal of God's approval. He was married 
forty-seven years, and leaves a wife and nine children, 
all of whom but two reside in Chicago. His disease 
was a tumor, which defied all the efforts of medical 
skill to destroy it, and after a few weeks of suffering 
he sweetly fell asleep in Jesus. Thus another watch- 
man on the walls of Zion has been called home to 
higher, grander, purer service in the immediate 
presence of Jehovah Jesus. And surely if any one 
from the vineyard of the Master will receive the " Well 
done'' from his lips, our dear Brother Williams has 
already heard this approval, for he was one who lived 
from day to day in the seciet place of the Most High. 
He was devotedly attached to his family, and as a hus- 
band and father was tender in his love, faithful in every 
duty, and earnest in prayer. As a preacher of the ever- 
lasting gospel, he was gf^utle and persuasive, but earnest 
and bold in rebuking sin and warning sinners. He 
preached Christ, and Christ only, and his one passion 
was a passion for souls. He was an earnest student of 
the Bible, rejoicing in its promises, and finding its 
words sweater than honey to his mouth, and more 
precious than fine gold. He knew by experience the 
discipline of trial, but he bore every burden gladly for 
his Master's sake, and never murmured, but gloried, 
like Paul, in tribulation. Thus he lived, walking with 
God, leaning on the Beloved, winning souls to Christ, 
until in his old age the summons came, and death 
found him ready and glad to go. His sick chamber 



116 COFIANT Y DIWEDDAR 

was a daily witness to the power of the grace of Jesus, 
and even in his last hours he was preaching the gospel. 
Among his last words was this sweet testimony: "I'm 
going home. This is the commencement of glory." 
We shall go to him, Glory to God, but he will not, 
would not if he could, return to us. May our last end 
be like his. — Eev. A. E. Kittrei ge. 

Er mwyn sicrhau I'r wlad fod yr ychydig anghyd- 
welediad a fu rhyngddo a'i frodyr yn ei flynyddoedd 
diweddaf wedi ei symud ymaith, dcdir i mewn yma 
y llythyr canlynol, yr hwn a anfonodd cyfarfod ei 
ddosbarth at ei weddw ar ol ei gladdu: 

Kacine, Mawrth 18, 1875. 
Anwyl Mrs. Williams: 

Mewn cyfarfod dosbarth a gynaliwyd yn Water- 
ville, Waukesha, y mis diweddaf, galwyd ein sylw at 
y golled bwysig a gawsom drwy farwolaeth annys- 
gwyliadwy eich diweddar a'ch anwyl briod, y Parch. 
David Williams, yr hwn a fu yn cydlafurio a ni am 
lawer o flynyddoedd yn y cylch hwn o feusydd ein 
Gwaredwr mawr. 

Yr oedd y crybwylliad cyntaf a wnaed yno am yr 
amgylchiad pruddaidd hwn yn arllwys y teimladau 
mwyaf dolurus i bob un o'r frawdoliaeth, o herwydd 
eu bod yn ystyried iddynt golli gwr grymus o'u 
plith yn ei farwolaeth ef; ac nid oeddem yn petruso . 
barnu na dywedyd fod ei farwolaeth ef hefyd wedi 
gwneyd bwlch mor fawr yn rhengau ein gweinidog- 
ion nas gall ein hoU gyfundeb yn America lai na 
theimlo ei phwy-igrwydd i fesur helaeth. 

Ond er mor boenus oeddem with yst3Tied y golled 
fawr hon, ac mor weiniaid y teimlem ein hunain i 
fyned yn nilaen hebddo, nis gallasem lai na 11a wen- 
ychu mewn dagrau wrlh wrando y uevvyddion cysur- 
us a gawsom am sefyll fa dawel a dedwydd ei ysbryd 
drwy dy mor ei gystudd, ac yn onwedig yn y dyddiau 
diweddaf y bu yn arcs gyda chwi, Yr ydym yn 



BAHCH. DAVID WILLIAMS. 11? 

deall fod ei galon ef yn ymddiriod yn ddisigl yn ei 
Dduw, a'i ysbryd wedi ymlenwi A'r Uawenydd sydd 
trwy gredu, pan ydoedd yn sefyll yn ngwyneb yr 
amgylchiadau mwyaf ofoadwy ag sydd i gyfarfod a 
chreadur rhesymol byfch. Ac y mae edrych ar y fatli 
nerth a hyfrydwch yn cael eu gweinyddu iddo ef, 
drwy athrawiaethau cedyrn Cristionogaeth, ar y pryd 
yr oedd ei natur yn cyd-ymollwng yn nglyn cysgod 
augau yn cynyrchu ynom ninau fesur lielaeth o'r iin 
teimladau dymunol ag oedd ynddo yntau. Bellach, 
nid oes genym ddim iV wneyd, ar ol edrych ar hoU 
gysylltiadau marwolaeth ein hen frawd ymadawedig, 
ond "diojch i Dduw a chymeryd cysur." 

Weithian, anwyl chwaer, goddefwch i ni goffdu eto, 
ein bod yn teimlo yn ddwys o herwydd y golled a 
wnaeth augau yn ei ymweliad diweddar a'cli ty, ac yn 
galw ar ein gilydd i'ch cyflwyno chwi a'ch anwyl bhint 
yn fynych, fynych, i sylw "Tad yr amddifaid a Barnwr 
y gweddwon." Gwyddom yn dda mai peth mawr i 
wraig, a mam naw o blant, oedd colli ei gwr athad ei 
phlant. Do, do, collasoch amddiffynydd cryf, arwein- 
ydd gofalus, a chynghorwr da, a pheth oedd fwy ua 
hyny, collasoch wedJiwr taer o'r teulu hefyd. Ond y 
mae yn dda genym gael hyderu na chollasoch eich 
Daw, eich Gwaredwr, na'ch crefydd eto. Cewch lechu 
yn nghysgod yr Hollalluog, ar ol colli braich o gnawd, 
a thynu dwfr o " ffynnon y dyfroedd by w,'' ar ol i 
bydewau toredig y ddaear sychu i fyny oil. "A'r 
Arglwydd a'th arwain yn wastad, ac a ddi walla dy 
enaid ar svchder, ac a wna dy esgyrn yn freision ; a thi 
a fyddi fel gardd wedi ei dyfrhau, ac megys ffynnon 
ddwfr, yr hon ni phalla ei dyfroedd." 

Gobeithiwn yn hyderus, a gweddiwn y^ daer ar fod 
yr amgylchiad hwn yn foddion i gadw ein meddyliau 
ni a chwithau ar ddiffygion pethau daearol, ac i'n bar- 
wain i ymdrechu yn fwy egniol am dduwioldeb, " yr 
bon sydd fuddiol i bob peth, a chanddi addewid o'r 
bywyd y sydd yr awr hon, ac o'r hwn a fydd.'' Y mae 
colli ac enill wedi eu rhoddi i lawr yn ein gwers-lyfrau 



118 COFIAKT Y DIWEDDAR 

ni yn y byd hwn, gan ein Hathraw mawr, a'n dyled- 
swydd ninau yw dysgu myned drwy y naill a'r Hall o 
honynt yn deilwng. 

Dylem gofio na bydd ein habsenoldeb oddiwrth ein 
hen gyfaill a'n blaenodd ond byr ei barhad. Cawn ei 
gyfarfod yn bur fuan eto, mewn gwlad Uawer mwy dy- 
munol na'r byd hwn, ac mewn gwedd llawer mwy man- 
teisiol i fwynhau ein gilydd, " heb byth ymado mwy." 
Am hyny, sychwn ein dagrau, gyfeillion, a golchwn ein 
dillad, ac eoeiniwn ein penau, a gloewn ein wynebau i 
gyfarfod ein hanwyliaid ger bron ei ogoniant ef, yn 
ddifeius mewn gorfoledd, y rhai sydd wedi eu casglu i 
lys y Brenin. ! mor werthfawr i ui fydd cael mesnr 
o sicrwydd fod ystormydd ein bywyd yn ein cario i'r 
hafan ddymunol, a phob chwerwead an cyferfydd yn 
y byd presenol yn ein cyfodi i chwenychu gwlad well. 

Bydd yn briodol a buddiol i ni gofio hefyd yn bar- 
hans nad yw y Brenin Mawr, er ei fod yn cario rhan 
fawr o'i waith yn mlaen mewn ystafelloedd iywyll i ni, 
yn ddarostyngedig i wneyd nnrhyw gamgymeriad gyda 
ein hamgylchiadau ni, na neb arall. Na,, da ac un- 
iawn y w pob peth a wna efe, a diau mai felly y byddwn 
ninau yn gweled iddo wneyd ar ryw adeg sydd i'n 
cyfarfod ar ol hyn. 

Terfynwn bellach drwy gofnodi y llinellau canlynol 
waith y diweddar Barchedig Wm. Roberts, Amlwch, 
pan oedd wedi ei gylchynu d phrofedigaethau pyrth 
marwolaeth : 

Fy nghroesau o bob rhyw 
A rif wyd gan fy Nuw, 

Mae mwy gerllaw ; 
Yn trydlawn i>iwn fe dry 
Awelon nefoedd fry, 
Caf weled hyn o'm tu 

Ryw dd> dd a ddaw. 

Ydwyf, anwyl chwaer, dros y cyfarfod dosbarth, 
Yr eiddoch yn gywir, William Hughes. 



BABCH. DAVID WILLIAMa. 



EI NODWEDDION QWBINIDOOALTHOL. 

Y mae y byd moeeol yn ymsymud yn mlaen yi 
lym, fel y cawn fod y byd materol yn gwneyd. X 
yr athronydd fod y ddaear yn teithio yn ddiorphfl 
ei chyle hdroad an erfawr, a hynj yn hjnod gyflyn 
mae awdurdod uwch nag athronydd wedi ein hy 
fod ei thrigolion hwythau " yn myncd heibic 
chwant hefyd." Pan yr edrychom yn <Jl ar y r 
aeth heibio o'n hoes, yr ydym yn gweled fod y 
genedlaeth wedi ymwthio i mewn i'r byd gyda ; 
gyflymdra, a ehenedlaeth arall wedi Uithro al 
bono o fewn yr un yabaid o amaer, ac nia gallwn 
chyfrif y tymor fel gwiliadwriath nds, a'r holl o 
wyliaethau a gyflawnwyd ynddo yn ail i freuddw; 
wrth ddihnno. Bydd gweled fod dosbarth mor 1 
o'r genedlaeth bresenol heb wybod ond ychydi 
John Eliaa, Christmas Evans, Williams y Wen 
cydoeswyr, heblaw en henwan fel pre'gethwyr, o 
heb en gweled, na'u clywed erioed yn pregethn, y 
ein meddwl & syndod dirfawr, nes ein gwaegu yn f; 
i ofyn, Pa le yr ydym, ac i ba le, mewn difrif, yr 
wedi myned ? Wei, yr atebiad yw, " Y mae y b 
myned heibio." Gellir dyfod yn nes etc, a gweli 
nifer mawr o Gymry America bron mor ddyei 
hyny 1 Bees, a Hnghes, o Liverpool, a Jones, Tal; 
Aubrey, &c., a bnan iawn bydd tyrfaoedd o wram 
y weinidogaeth Gymreig yn y wlad mor anwybodi 
wrthddrych y cofiant hwn ag ydynt eiaoes am ei 
afiaid. Erya ei enw ar dafod gwlad yn llawer hw 



120 COFIANT Y DIWEDDAU 

ar ei chdf, a bydd rhyw gymaint o'r cofiant hwn, ond 
odia, yn aros ya Uyfrgelloedd teuluol ein cenedl pryd 
na bydd neb o'u mewn yn gallu cofio ei wrthddrych. 
Dyna reswm yr ysgrifenydd am roddi cais ar gyflawni 
y gorchwyl anhawdd o roddi darluniad cywir o nod- 
weddion Mr. Williams mewn gwahanol gylchoedd yn 
y benod hon. 

Tuag at i'r darllenydd a adawyd heb gydnabyddiaeth 
bersonol i gwrthddrych y gyfrol fechan hon i gael pob 
mantais gyrbaeddadwy i enill byny trwy ei Gofiant, da 
fyddai iddo, yn mlaen pob peth, edrych yn graff ar ei 
arlun yn nechreu y llyfr, canys fe fydd byny yn sicr o 
gadw ei syniadau yn lied gy wir am ei ddyn oddi allan, 
a bydd yn bur debyg hefyd o'i arwain i fwynhau ad- 
nabyddiaeth led helaetli o lawer o aiisoddion cryfaf ei 
feddwl. 

Gallem feddwl mai o gylch pum' troedfedd a saith 
modfedd ydoedd o daldra, a'i ysgwyddan yn bur lydain, 
fel pe buasent wedi eu bwriadu i ymgynal o dan feich- 
iau trymach nag eiddo y cyflPredin o ddynion. Yr oedd 
iddo ben pur fawr, a'i ffurf yn addaw helpu cryn lawer 
ar gynydd gwybodaeth dduwmyddol ei genedl; a'i 
wyneb yn mesur yn bur agos yr un faint bob ffordd; 
ond llygaid bychain, o bryd ty wyll, a gafodd, a'r rhai 
hyny wedi eu gwthio yn bur bell i'r dwfn, ac aeliau 
mawrion yn sefyll oddi arnynt, fel pe buasent wedi 
rhedeg i lawr oddiwrth odrau ei dalcen mawr ef, o dan 
ryw ystorm neu gilydd, gan fygwtbr eu gorchuddio 
oddiwrth bob perygl allanol a allai ymosod arnynt ; ; 
gorweddai ei drwyn ar gyfran pur helaeth o'i wyneb, ac | 
estynai ei ben llydaa a chrib-goch yn ddigon isel i J 
weled pob peth a wnai ei enau ; yr oedd ei enau yn I 



BA.BCH. DAVID WILLIAMS. 121 

Ilydan, fel un a wnelsid i siarad Ilawer yn ddidrafferth. 
Yr oedd yn ddigon eang i ollwng allan lifeiriant o 
hyawdledd, heb ei orfodi i besychu, na thagn, na chlic- 
ian, fel potel fawr wrth fwrw allan ei chynwysiad trwy 
wddf cnL Mewn gair, yr oedd hoU flTurf ei wynebpryd 
yn brydweddol i edrych arno, ac yn hynod o addawol 
fel pregethwr poblogaidd i'r minteioedd a*i gwrandawai 
yn wastad, Byddai yn cerdded yn heinyf ac yn lied 
8;yflym, yn gyffredin ; ond pan yn ymrodio ar yr heol- 
ydd byddai yn bur dueddol i osod ei ddwylaw i ym- 
garedigo a'u gilydd ar ei gefn Uydan, ac ymsymud yn 
mlaen yn weddol araf, gan ogwyddo ei ben i lawr i 
edrych am y He mwyaf manteisiol i roddi ei draed i 
lawr bob tro ar ol eu codi oddiwrth y ddaear. Ni 
byddai braidd un amser yn ymdrafferthu i edrych ar 
ddim o'i gwmpas, nag ar neb a'i cyfarfyddai ; o herwydd 
ei fod yn gweled fod myfyrio wrth gerdded yn talu yn 
Ilawer gwell iddo na llygadrythu ar bob peth o'i gwm- 
pas. Dichon, ar yr un pryd, fod yr agwedd hon wedi 
peri i rai ei grhuddo o fod yn rhy ddisylw o'i gyfeillion, 
ac yn anfaddeugar i'w gaaeion. Ond beth bynas; am 
gywirdeb neu angbywirdeb y cyhuddiad hwn, y mae 
yn rhaid i'r rhai a'i badwaenai oreu addef ei fod yn 
meddwl Ilawer iawn ar y ffordd a gerddai^ ac yn y tai y 
Uetyai ynddynt, yn ogystal ac yn ei fyfyrgell ei hunan. 
Yr oedd yn feddyliwr caled a gwydn iawn, o dan lawer 
iawn o anhawsderau. 

Yr oedd Mr. Williams yn etifedd tymer naturiol 
fywiog, fel y gallesid casglu yn naturiol oddiwrth ei 
ymddangosiad allanol, ac y mae tymer fywiog yn wastad 
mewn perygl o ferwi dros ymylon rheswm, pan y cyfer- 
fydd & rhyw wrthdarawiad cryf, yn enwedig os cyfer- 



122 COFIANT Y DIWEDDAR 

fydd A hyny yn sydyn a dirybudd. Y mae profedigaeth 
annysgwyliadwy yn demtasiwn beryglus i berchen 
tjrmer fywiog, ac felly y profodd ei hun lawer gwaith 
iddo yntau. Gwelid elfenau y dyn ynddo ef, fel eraill, 
pan yn blentyn, ac yr oedd y dymer hon yn egluro ei 
hun ynddo yn gynar iawn, fel y gwelir drwy lythyr ei 
chwaer henaf, Sarah Williams, at yr ysgrifenydd : *' Pan 
oeddem yn Want gyda ein gilydd, yn saith o nifer, yr 
oedd Dafydd o ddeuddeg i bymtheg oed, a minau yr 
henaf o'r cyfan, Un diwrnod yr oeddem gyda ein gil- 
ydd yn cadw yr anifeiliaid, ac fe esgynai Dafydd i ben 
craig i bregethu i ni bob cyfle a gaffai ; ac un waith, 
pan wrthi a'i holl nerth, ac yn methu a gweled ei 
wrandawyr yn teimlo o dan ei weinidogaeth, daeth i 
Jawr o'i bwlpud, a chawsom gosfa dda ganddo & gwial- 
en, nes gorfu arnom deimlo ac wylo dan weinidogaeth 
hono, am beidio teimlo o dan weinidogaeth y pwlpud 
craig.'^ Gwelsom ami un, o bryd i bryd, o'r frawdol- 
iaeth hono sydd yn llawnach o d&n chwilboeth nag o 
ddwfr oer, yn eyrthio i'r un amryfusedd ag yntau yn 
awr y brofedigaeth. Oallem feddwl fod hyd yn nod yr 
apostolion eu hunain yn ymylu weithiau ar y cam- 
gymeriad hwn, A dichon y gallwn ddywedyd fod y 
nifer luosocaf o gwympiadau swyddogion eglwysig yn 
cael eu cynyrchu neu eu hachlysuro gan ryw fath o 
anghydbwysedd sydd rhwng eu sel a'u brwdfrydedd 
. a'u hamynedd a*u dyoddefgarwch o dan wahanol am- 
gylchiadau eu bywydau. Go debyg fod y dymer hon 
i'w gweled yn bur fynych yn ein gwrthddrych, drwy 
lymder ei arabedd. Yr oedd rhai o'i sylwadau yn fin- 
log ofnadwy, er fe allai na byddai efe ei hun yn bwr- 
iadu iddynt gael eu teimlo felly bob amser, Dywedwyd 



BAKCH, DAVID WILLIAMS. 123 

wrthym ei fod yn cerdded unwaith yn Nghymru, pan 
oedd ei amgylchiadau bydol wedi dyrysu, a chyfreith- 
iwr yn cydgerdded Ag ef ar un Haw, a cheisbwl ar y 
Haw arall, ac i'r cyfreithiwr, wrth alw ei sylw at am- 
rywiaethau siarad y eyhoedd am dano, ofyn iddo pa un 
a^i cnaf a'i lleidr ydoedd, ac iddo yntau ateb, " Nid wyf 
yr un o^r ddau, syr, ond yr wyf yn cerdded yn y canol 
rhwng y ddau." Pa un bynag a'i efe neu rywun arall 
oedd tad cyntaf y wireb, yr oedd ei defnyddiad yn yr 
amgylchiad uchod yn weinidogaeth lem iawn i'w gym- 
deithion ar y pryd. Gallem nodi Uawer gwireb pur 
finiog o'i eiddo heblaw honyna, ond ystyrir un yn 
ddigon i^n hamcan presenol. 

Yr oedd ein gwrthddrych yn berchen meddwl cryf 
hefyd, a'r cryfder hwnw yn cael ei nodweddu d'r cyf- 
lymder a addewid yn ei fywiogrwydd cynhenid. An- 
fynych y cyfarfyddir d meddwl mor dreiddgar a'r eiddo 
ef, ac anfynychach fyth y gwelir meddwl yn gallu 
gwneyd gwaith mawr mewn cyn lleied o amser ag ef. 
Gwnai Iwybrau iddo ei hunan i diroedd digon anhy- 
gyrch ar brydiau, ac archwiliai gyfandiroedd hoUol 
ddyeithr i*r nifer amlaf o'i gyfoedion, a hyny mewn 
amser byr. Yr oedd y manylrwydd a arferai wrth ym- 
drin a gwirioneddau y ^eibl, yn dangos nodwedd fanwl 
ei feddwl wrth ei chwilio. Edrychai yn astud yn 
ngwyneb pob gwirionedd, ao nis goUyngai ef o'i olwg 
heb fyny gweled ei wahanol gysylltiadau. Yr oedd yr 
elfen bono, hefyd, a elwir yn allu trefniadol, yn bur 
gref yn ei feddwi ef. Gwelid hon yn ymddangos yn y 
wedd gyfundraethol oedd ar ei hoU waith ef. Gwisgai 
ei boll bregetbau, ei draethodau, ei areithiau, ac hyd 
yn nod ei anerchiadau eglwysig ef y ffurf hon, Mewn 



124 COFIANT Y DIWEDDAB 

gair, yr oedd ei feddwl ef wedi ei gyfoethogi a helaeth- 
rwydd o'r galluoedd angenrheidiol i wneuthur beimiad 
yagrythyrol o radd pur ucheL 

Ond er fod yr Arglwydd wedi ei wneuthur yn " llestr 
etholedig iddo ei hun, i ddwyn ei enw ger bron y cen- 
edloedd, a breuinoedd a phlant Israel/' wrth ei grea y 
tro cyntaf, yr oedd yn llestr gwag^ heb ddim daioni yu 
trigo ynddo hyd y dydd y crewyd ef o'r newydd yn 
Nghrist lesu i weithredoedd da. Dyma y dydd j 
derbyniodd efe yr "eneiniad oddiwrth y Sanctaidd 
hwnw, fel y gwybyddai bob peth/' ac y daeth pethau 
Ei Lyfr yn bethau ei galon, a phethau ei ddeall yn 
bethau ei serchiadau, a'r hyn oedd yn cartrefu yn ei 
ben i orwedd ar ei deimladau dyfnaf. Erbyn hyn, 
yr oedd y dyn newydd yn teimlo ei hunan wedi dyfod i 
fyd newydd i fyw — o'r ty wyllwch i oleuni, neu o'r byd 
anianol i'r byd ysbrydoL Yr oedd yr hen bethau wedi 
myned heibio^ a phob peth wedi eu gwneyd o newydd, 
ac yntau yn rhodio mewn newydd-deb buchedd, Nid 
ydym, wrth grybwyll hyn, yn dewis i'r darllenydd 
feddwl ein bod yn ei ystyried yn ddifai ger bron Duw 
na dynion, mwy na dynion eraill. Na, yr ydym yn 
gwybod yn amgen ; eto, nid ydym yn barnu fod yn 
ddyledswydd arnom goffa ei anwiredd, mwy nag y 
gwnaeth Dafydd am eiddo Saul pan yn galarnadu ar ei 
ol. Y mae gormod, ysywaeth, o ddiffygion a cham* 
weddau yn y byd eisoes, a bychan o rinweddau, ac am 
hyny, gwell genym gladdu Uygredigaethau dynoliyw 
na'u cloddio allan o feddau y meirw. 

Yr oedd ein gwrthddrych yn sefyll yn uchel i»wn 
fel gweddiwr, ac yn wir y mae pob gweinidog a welaon^ 
ac a glywsom am danynt hyd yma, wedi cyrha^d 



BABCH. DAVID WILLIAMS. 125 

grymnsder a llwyddiftnt anarferol yn y weinidogaeth, 
wedi hynodi eu hnnain fel gweddiwyr. XJn o*r pethau 
penaf a ellir ea rhoddi yn rheswm dros boethder dy- 
lanwadol a goleuni seraphaidd pregethau Uawer o'n 
tadan a^n diwygwyr yw, eu bod yn cynal cymundeb 
gwastadol gyda Duw yn eu myfyrdodau a'n gweddiau, 
ac y mae yn ddiameu ei fod yntau felly. Dywedai y 
Parch. John Hughes, Liverpool, mewn llythyr atom : 
"Ni chefais.y fraint erioed o glywed ydiweddat Barch. 
D. Williams yn pregethu, er i mi ddymuno yn fawr 
cael hyny; ond clywais ef yn gweddio ar ddechreu oed- 
faon fwy nag unwaith, ac yr oeddwn yn y fan yn teimlo 
mai nid dyn cyffredin ydoedd. Yr oedd ganddo gyf- 
oeth o ymadrodd, llais treiddgar a chlochaidd, ysbryd 
bywiog a thanllyd, ac yr oedd yn hawdd gweled ei fod 
yn ymarfer llawer a Duw." Dywedai yr un gwr dra- 
chefn : " Dywedai gryn lawer o'i hanes wrthyf pan 
oeddwn yn Wisconsin, yr amserau a aethant drosto — yr 
amgylchiadau profedigaethus a'i cyfarfyddodd yn 
Nghymru pan yn ddyn ieuanc, a'r helbulon a welodd 
yn America ; ond er ei fod fel un wedi ei glwyfo, eto yr 
oedd mor siriol a bach gen, yn Uawn bywiogrwydd, ac 
nid ymddangosai fod dim surni yn ei ysbryd at neb na 
dim, Mae yn dda genyf i mi ei adnabod, ac y mae 
genyf adgof hyfryd am ei dynerwch a'i garedigrwydd.'^ 
Y mae genym y tystiolaethau mwyaf diamheuol y 
byddai yn treulio llawer o'i amser i weddio yn ddirgel 
bob dydd. Yr oedd yn byw y ty nesaf iV capel yn 
Milwaukee, ac fe fyddai yn treulio llawer o'i ddyddiau 
i weddio yn y capel yn ddyddiol. Derbyniasom y dyst« 
iolaeth hon gan ei briod, achan gyfeillion eraill a fuont 
yn gwrando arno ddegau o weithiau, ac y mae yn 



126 COFIANT Y DIWEDDAB 

hawdd gweled ar ei ysgrifeniadau ef ei hun ei fod yn 
"gweddio yn wastad ac heb ddiffygio," — yn "gweddio 
yn ddibaid.'* Ac yn sicr, yr oedd ei weddiau cyhoeddua 
yn dwyn yr un dystiolaeth am ei weddiau dirgel ef. Yr 
oedd ei " Dad, yr hwn a welai yn y dirgel, yn tain iddo 
yn yr amlwg." Ac y mae yn ddigon amlwg fod llygaid 
treiddgar ein hymwelydd o Liverpool wedi canfod hyn, 
"wrth gael ond rhyw drem neu ddwy ar ei weddiati cy- 
hoeddua ef. Ni buasem yn arcs cybyd gyda hyn, oni 
b'ai ein bod yn gwybod mai colled anferthol i weinidog- 
aeth yr efengyl a fyddai iV gweinidogion golli ysbryd 
gweddi, ac nis gallwn ymatal heb ddatgan ein hofnau 
yn America yn y dyddiau hyn. Nid yw ein gweddiau 
cyhoeddus yn cyhoeddi mor glir ag y byddai da rhyw 
lawer o weddiau dirgel ; ac os felly, nid rhyfedd fyddai 
gweled y weinidogaeth Gymreig yn colli ei nerth, ac 
yn nychu i farwolaeth yn ein mysg cyn hir eto. 

Yr oedd Mr. Williams yn fyPyriwr pur nodedig. Yr 
oedd ei hoU bregethau a'i anerchiadau, a'i ymddyddan- 
ion cyffredin yn cario arwyddion o feddwl a myfyrdod 
pur drwyadl. Yr oedd wedi arfer meddwl cyn siarad, 
ac o herwydd hyny byddai ei siarad ef beunydd yn ar- 
ddangos y rhagfeddwl a'i blaenorai. Nid peth dibwys a 
diwerth i bregethwr yw bod yn gynil ar siarad ar fater 
na chafodd lawer o'i feddwl yn flaenorol; o herwydd y 
mae pob camgymeriad bychan a wna efe yn bur debyg 
o'i dynu i lawr yn meddwl y lluaws gyda ei bethau 
mwyaf. Yroeddei fyfyrdodau yn cymeryd cylch llawer 
eangach at eu gwasanaeth na therfynau ei lyfrgell, a 
llawer mwy o amser i weithio na rhyw nifer terfynol o 
oriau allan o bob diwrnod. Byddai yn myfyrio 
yn barhaus pan ar ei deithiau, ac ar ei rodfeydd 



BARCH, DAVID WILLIAMS. 137 

cyffredin, ac yn y tai yr ymwelai yn achlysurol & hwy, 
yn ogystal ag yn ei dy ei hun. UyweAai Mrs. Edward 
Thomas, Ottawa, Minn. : "Fe fum i yn aelod o eglwys 
Mr. Williams am wyth mlynedd, — yr holl amser y bu 
yn Milwaukee, a rhan o'r amser y bu yn Chicago, — a 
gallaf ddywedyd iddo ddangos y fath ofal am danaf a 
phe buaswn yn blentyn iddo, o'r amser yr oeddwn yn 
bedwararddeg ced i fyny hyd derfyn yr wyth mlynedd 
canlynol. Cyfarfyddais ef lawer iawn o weithiau ar yr 
heol, yn cerdded yn ol ac yn mlaen tua y lake shore, a 
llyfr yn ei law. Gofynwn iddo weithiau, * Beth ydych 
ya ei wneyd, Mr. Williams? ' Atebai yntau yn siriol, 
*Yr wyf wrthi hi yn pobi, fy ngeneth i, erbyn y Sab- 
both.'" Yr ydym ninau yn gwybod, drwy sylw per- 
sonol amo, mai peth anhawdd oedd ei gael i eistedd yn 
dawel gyda chyfeillion yn nhai ei letywyr end am 
ychydig iawn o fynydau, heb godi ar ei draed i gerdded 
yn ol ac yn mlaen yn yr ystafell, a'i ddwylaw ar ei gefn, 
a'i ben yn ymblygu at y llawr, fel un a fyddai wedi ei 
lyncu i fyny gan ryw bwnc neu gilydd. Gellir 
ycbwanegu eto, a dywedyd fod yr ysgrifeniadau a 
adawodd ar ei ol yn dangos yn amlwg ei fod yn wr 
hynod o fyfyrgar drwy ei oes ; ac o ran hyny, y mae 
yn rhaid i'r gweddiwr mawr gael bod yn fyfyriwr mawr 
hefyd; acymaeyr hwn fydd mawr mewn gweddi a 
myfyrdodau ysgrythyrol, yn sicr o fyw mewn cymun- 
deb dyfal & Duw. Gallem farnu yn bur sicr fod Uawer 
iawn o'i nerth gweinidogaethol yn tarddu o'r ffynonellau 
uchod, a diameu fod duwit)ldeb uchel, a chymundeb 
gwastadol d Duw, yn i»llu cryf ynddo ei hunan tuag at 
iawn weinyddu gweinidogaeth yr efengyl. 
Bwriadem wrth ddechreu y benod hon ei hestyn yn 



128 COFIANT Y DIWEDDAB 

mlaen can belled ag i sylwi ar gyfansoddiad ei breg^tb* 
an ; ond gan fod hyny yn cael ei wneyd yn rhagorol yn 
y benod nesaf, ymataliwn, rbag ein cael yn euog o ad- 
rodd yr un petbau ddwywaith. 



PENOD XL 

LLYTHTBAU AT TR AWDWR. 



NODWEDDION GWEINIDOGAETHOL Y PARCH. 
DAVID WILLLAMS, CHICAGO, ILL., 

6AN T PABCH. WILLIAM ROBBBTS, D. D., HTDB PABK, PA. 

Gallwn ddywedyd heb betrnsder fod y Parch. David 
Williams yn sefyll ar ei ben ei bun yn mhlith boll 
weinidogion y cysegr. Nid oedd ei ddoniau gweinidog- 
aethol yn dwyn tebygolrwydd i'r eiddo neb a adwaen- 
em, yn mhlith y Gymry na'r Saeson. Nis gallasai 
neb ei gyhuddo o ddynwared yr nn pregethwr, ac yn 
wir yr oedd yn anhawdd iawn i'r un pregethwr ei 
ddynwared yntau. Nid oedd yn debyg i neb ond iddo 
ei nun. Un Parch. David Williams^ Llanidloes, oedd 
yn Nghymru, tra y bu yn arcs yno ; ac un Parch. David 
Williams, Chicago, oedd yn America, wedi ei ymfud- 
iaeth yma. Yr oedd yn wahaniaethol oddiwrth bawb 
o'i frodyr. Gwelid ynddo brawf byw a nerthol o gyw- 
irdeb tystiolaeth yr apostol Paul, parth dull gweinydd- 
iad doniau yr Ysbryd Glan, •* Yr hwn sydd yn cyfranu 
i bob un o'r neilldu, megys y mae yn ewyllysio.'^ 

Er fod ei enwogriv^ydd fel pregethwr yn gwisgo y 
nodwedd unigol hwn, eto yr ydym yn teimlo anhaws^ 
der yn ngl^n a'r gorchwyl o dynu alian brif linellaa y 
portread, a'i arliwio yn briodol, gan ddangos y shades 
yn unol & chymesuredd y goleuni a adlewyrcnai arno. 
Teimla yr arlunydd, yn ddiau fod mantais ac anfantais 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 129 

yn n^l^n &'r ^waith o dynu ardeb o flodeuyn na cheir 
ei gy&eljh. Felly y byddwn ninau yn teimlo wrth 
geisio darlunio nodweddion neilldnol pregethwr ag y 
gellir darllen ar ei gymeriad cyffredinol y cylymair 
"non-such" — "neb yn debyg." Yn neiUduolion yr ar- 
weddau, a manylion eymesuredd y cysgodion, y gorwedd 
elfenan yr anhawsder i'r arlnnydd a ninau i berffeithio 
gwrthddrychau ein sylw, cyn belled ag y gallo Haw dyn 
ei gyrhaedd. Nis gallwn dd'od i fyny k pberflfeithiad 
prydferthwch gwaith Haw Duw yn y naill na'r Hall* 
Mae cywreinrwydd y gweithrediad dwyfol, vn y blodeu- 
yn ac yn y pregethwr, yn mhell tu hwnti ddynwarediad 
adesgrifiad dynol. Mae dirgelwch yn elfen hanfodol 
yn ngweithredoedd Duw, ac wrth eu hystyried, gwelir 
yn amlwg " ei dragy wyddol allu ef a'i Dduwdod ; " a'r 
hyn sydd wir am y blodeuyn, neu ryw wrthddrych arall 
yn y byd materol, sydd wir hefyd am y pregethwr yn 
y byd moesol ac ysbrvdol. "Anrhydeda Duw yw dir- 
gelu petb; ond anrhydedd brenin yw chwiliopeth allan/* 
Yr ydym, modd bynag, i adnabod y gweithiwr wrth an- 
sawad ei waith ; yr achos, wrth natur yr effeithiau a 
gynyrcha. Baich ein hymchwiliad, gan hyny, yn hyn 
orchwyl, fydd ymofyn am deithi gweiniaogaethol y 
gwas hwn i Grist, fel ffrwythau yr Ysbryd. Nis gallwn 
wneuthur hyn yn annibynol ar ei gymwysderati corph- 
orol a meddyliol ; canys yr ydym yn credu ei fod wedi 
cael ei neillduo gan Dduw o groth ei fam i ddatguddio 
ei Fab ynddo ef, fel y presje thai ei efengyl ynNghymru 
ac yn America. 

Yr ydym yn teimlo ein rhwymedigaeth i ddyweyd yn 
gyntaf, ei fod yn 

BEEGETHWR GWIB FAWR. 

Mae gwir fawredd pregethwr i'w weled, iV deimlo, 
ac f w fynegi, nid ganddo ef ei hunan, bid siwr, ond 
gan eraill. "Canmoled arall dydi, ac nid dy enau 
dy hun ; estron, ac nid dy wefusau dy hun.^' Pell 
ydym oddiwrth feddwl na ddylai pregethwr, fel rhyw 
ddyn arall eistedd mewn barn arno ei hunan. Dylai, yn 



130 COFIANT Y DIWEDDAE 

ddiameu^ gyflawni y ddyledswydd bwysig hon er budd 
iddo ei hun, er llesad iV wrandawyr, ac er gogoniant 
iV Feistr. Pa fodd y gall pregethwr adnabod ei le 
priodol ei hun yn mhlith ei frodyr, a gwybod natur a 
'therfynau* y gwaith a osodwyd iddo i'w gyflawni, heb 
ddirnadaeth lied gywir am ei alluoedd, ei dalentau, a'i 
gymhwysderau. Gwelwyd llawer o ddynion da, ie, yn 
ddiameu, dynion duwiol, wedi ymddyrysu, ac wedi 
anmharu eu dylanwad a'u defnyddioldeb, o ddiffyg eis- 
tedd mewn bam deg a diduedd ar eu galluoedd deall- 
dwriaetbol chrefyddol. Yn nglyn a'r diffyg hwn y gor- 
wedd y perygl o "ucbel synied, yn amgen nag y dylid 
flynied." Wrth i ddyn eistedd mewn barn bwyllus amo 
ei hun, bydd yn lied debyg o "synied i sobrwydd, fel y 
rbanodd i)uw i bob un fesur ffydd,'* ac ond odid na 
theimla rym angerddol geiriau dwyfol ysbrydoliaeth 
yn gwefreiddio ei enaid. "Pwy sydd yn gwneuthur 
' rhagor rhyngot ti ac eraill ? A pha beth sydd genyt ar 
nas derbyniaist; ac os derbyniaist, paham yr ymffrosti, 
fel pe baet heb dderbyn ? *' 

Diau fod y brawd Williams yn ymwybodol o helaeth- 
rwydd y cymwysderau a dderbyniodd, ac yr oedd yn 
mawrhau ei swydd fel gwasanaethwr lesu Grist. Ac 
yn wir, yr oedd ei dalentau dysglaer, ei ddeheurwydd 
wrth drafod y gwahanol bynciau a ddeuai dan ei sylw, 
ei hyawdledd ffrydlifol yn y traddodiad o honvnt, yn 
nghyd a'r dylanwad grymus, ar amserau, a brydferthai 
yr oil, yn gorchymyn parch ac edmygedd ei frodyr. Yr 
argraff gyntaf a gynyrchwyd ar ein meddwl, ry w ddeng 
mlynedd adeugain yn ol,pan y clywsomef yn pregefchu 
yn Nghaergybi, ar y'geiriau, " Yr hyn ni allai y ddeddf," 
&c., oedd ei fod yn' bregethwr gwif fawr, gan sefyll yn 
y dosbarth cyntaf o weinidogion y M. C. yn Nghymru 
y pryd hwnw; ac wedi i ni gael yr hyfrydwch o'i 
wrando lawer gwaith, ar wahanol achlysuron, yn Am- 
erica, ni chawsom achos i newid ein barn. 

Clywsom rai pregethwyr yn Nghymru, pan yn nydd- 
iau einliieuenctyd, ag yr oeddym yn edmygu eu hy- 
awdledd a'u dylanwad; ond wedi eu gwrando yn 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 131 

America, nis gallem lai na'u cyffelvbu i Samson wedi 
colli ei nerth. Am dano ef, modd bynag, yr oedd yn 
parhau yn ei berffeithrwydd, os nid wedi cynyddu 
mewn addfedrwydd barn, chwaeth, a theimlad. Pan 
wedi heneiddio o ran dyddiau, ymddangosai yn ieuanc 
ran meddylddrychau. Yma, rhoddwn engraifft neu 
[. ddwy o'r ffaith hon. Pan yn pregethu yn ein clyw ar 
ytestyn, **0 phecha neb, y mae i ni eiriolwr gyda'r 
Tad," &c., sylwai ar ddau beth: T credadyn a^idechody 
2kT Eiriolwr aH haeddiant Bryd arall, pan yn Uefaru 
ar y geiriau, " Yna y dychwelwch, ac y gwelwch ragor 
rhwng y cyfiawn a'r drygionus," &c., cyfeiriai ein sylw 
at gyfnod gorchuddiad rhagoriaethau y cyfiawn, a chyf- 
nod eu dadleniad. Trinai y materion hyn yn fanwl a 
meistrolgar, gan ein llwyr argyhoeddi ei fod yn " ysgrif- 
enydd wedi ei ddys^u i deyrnas nefoedd, ac yn dwyn 
allan beihau newydd a hen o'i drysorau." Arwain hyn 
ni yn naturiol at sylw arall, sef ei fod yn 

BREGBTHWR SYLWEDDOL. 

Pregethu "y Gair" oedd ei amcan, ei waith, a'i 
hyfrydwch, heb ddal ar ddychymygion, chwedlau, a 
streion. Nid oedd ganddo archwaeth at, na bids ar 
bethau disylwedd, ond gwirionedd pur, syml, efengyl 
Crist — " gair gwirionedd yr efengyl,'' " y gwirionead 
fel y mae yn yr lesu." Yr oedd cyngor Paul i Timo- 
theus yn cael sylweddoliad bywyn ei bregethau : " GM 
heibio halogedig a gwrachiaidd chwedlau,'' * * " heb 
ddal ar chwedlau ac achau anorphen, y rhai sydd yn 
peri cwestiynau, yn hytrach nag adeiladaeth dduwiol, 
yr hon sydd drwy ffydd ; gwna felly." Gallasai ddy- 
wedyd yn ngeiriau redr a'i frodyr, " Canys nid gan 
ddilyn chwedlau cyfrwys, yr hysbysasom i chwi nerth 
a dyfodiad ein Harglwydd lesu Grist — nid trwy chwedl- 
au gwneuthur y gwnaethom farsiandiaet^ o honoch." 
Adroddai ambell i hanesyn, weithiau, er bywiogi 
teimlad ei wrandawyr, ac ehedai o ran ei ddycbymyg, 
yn awr a phryd arall, er deongli rhyw fater fyddai dan 
ei sylw, ond ni lanwai ei bregethau a hwy, "megys y 



132 COFFAKT T DTWEDDAR 

mae arfer rhai/* Etlrychai arnynt fel As yn nglyn & 
gwirionedd yr efengyl. "A pha beth yw yr ts wrth y 
gwenith?" 

Yr athroniaeth a gynwysid yn ei bregethan oedd 
athroniaeth trefn iachawdwriaeth : yr athroniaeth a 
efrydir gan yr atigelion sanctaidd, fel students yn 
athrofa y prynedigaeth — " Mawr, amryw ddoethineb 
Daw, trwy yr eglwys." Yn ei fyfyrdodau ar ddeddfaa 
natur, a natnr deddfau, yn nghyntedd nesaf allan y byd 
materol, rhwygai y lien, gan fyned i mewn i'r cysegr 
sancteiddiolaf, i edrych ar ogoniant yr Arglwydd yn 
neddf fawr, ogoneddns, ei gariad at bechadnr yn Ngbrist 
lean. Ac am wyrthian, testyu mawrdadleaaeth Hume 
a Chalmers, ac eraill, barnai ef mai y wyrth fwyaf a 
gyflawnodd Duw erioed, neu a gyflawna byth, mewn 
cysylltiad ft dyn syrthiedig, yw ei wneyd yn greadur 
newydd yn Nghrist lesu. fiywedai foa cyfnewid dyn o 
fod yn gythraul mewn gelyniaeth, i fod yn angel mewn 
cariad, yn wyrth o natnr uwch yn y byd moesol, na 
phe troid Hew i fod yn oen yn y byd materol. 

Prif bynciau ei weinidogaeth oeddynt: Dnw, a'i 
briodoliaethau gogoneddus, a'u gogoneddiad yn 
Nghrist; dwyfoldeb a dilysrwydd y Beibl, a chyd- 
gyfarfyddiad ei boll linellau yn Nghrist Ie«u,fel canol- 
bwynt; graslonrwydd yr ethcledigaeth ; cadernid y 
cyuimod tragywyddol; perffeithrwydd aberth Crist; 
digonolrwydd ei iawn ; ei fuddugoliaeth ar angau a'r 
bedd; ei ddyrchafiad a'i eiriolaeth; dylanwadau argy- 
hoeddiadol, ailenedigol, a sancteiddiol ei Ysbryd; ym- 
gysegriad i Dduw a^i ogoniast mewn bnchedd sanct- 
aidd ; cosbedigaeth dragywyddol esgeuluswyr iachawd- 
wriaeth; a dedwyddwch didrano credinwyr mewn 
bnchedd ddyfodol. Mewn gair, pregethau "holl 
ffyngor Duw," "yn ol cysondeb y flfydd." Nid ataliai 
adim o'r pethau buddiol heb eu mynegi i'w wrandawyr, 
ond tystiolaethai iddynt "yr edifeirwch sydd tuag at 
Dduw, a'r ffydd sydd tuag at ein Harglwydd lesu Grisf.'* 
Yn nesafj yr oedd yn 



BABCfl. DAVID WILLIAMS. 133 

BBSGSTHWB EQLUB. 

t 

Gallwn ddywedyd yn ddibetrusder ei fod wedi ym- 
boeni llawer " yn y Gair a'r athrawiaetb," gan chwilio 
yn ddy&l, nid yn unig am &terion cyfaddas i'w wran- 
dawyr, ond hefyd am "eiriau cymeradwy," Ysgrifenai 
lawer iawn,.ac ymdreohai a gwiliai ar fod yr hyn a 
ysgrifenai yn " uniawn, sef geiriau gwirionedd." Nis 
geliid ei ddarnodi ef, fel y gwnaed & Democritas, — "yr 
atbraw tywyll/' Na, trinai yr elfenau dyfnaf mewn 
dnwinydaiaetb yn y modd mwyaf eglur a diamwys. Yr 
oeddym yn ei restru yn mhlitb y duwinyddion mwyaf 
yn y wlad hon, ie, yn wir, yn yr Hen Wlad ; a phrif 
ragoriaeth duwinydd yw ei fod yn galla arddangos ei 
feddyliau mewn iaith ddealladwy. Pa ddjben a all fod 
i eiriau ond i egluro meddwl. Clywsom rai yn pregetbu, 
a bnom yn darllen ysgrifau rhai eraill, ac wrth wneyd 
y naill aT Hall, barnem eu bod yn amcana cuddio y 
meddwl, trwy frwydweu A chyfrodeddu geiriau blodeu- 
og ac anarferedig, er mwyn cael en bystyried yn ddyn- 
ion mawr. Braayoha byn ddiffvg chwaetb, ^wendid 
synwyr, a flfblineb bnnan-gais. uallwn ddywedyd wrtb 
ein pregetbwyr ieuainc, er mwyn anrbydedd yr efen^yl, 
ymgedwcb oddiwrth yr ynfyorwydd hwn. Gallasi y 
brawd Williams, modd bynag, gyduno & Paul a'i frodyr^ 
gan ddywedyd, "Nidydym yn pregethu ein bunain, 
ond Crist lesu, yr Arglwydd ; a ninau yn weision i 
chwi, er mwyn lesu." " Canys ni a ymwrthodasom a 
chuddiedtg bethau cywilydd, heb rodio mewn cyfrwys- 
dra, na thrin Gair Duw yn dwyllodrus; eithr trwy 
eglurhad y gwirionedd yr ydym yn ein canmol ein bun 
wrth bob cydwybod dynion yn ngolwg Duw." " Yr 
ydym ni yn pregethu Crist wedi ei groeshoelio, — nid 
mewn doethineb ymadrodd ; fel na wnelid croes Crist 
yn ofer." Peth mawr a phwysig iawn i weinidog yr 
efengyl yw gallu mabwvsiadu geiriau apostol y cenal- 
oedd : " A'm hymadrodd a'm pregeth i, ni bu mewn 
goiriau denu, o ddoetbineb ddynol ; ond yn eglurhad 
yr ysbryd a nerth." 



134: COFIAKT Y DIWBDDAR 

Gallwn sylwi yn nesaf, fod y brawd ymadawedig yn 

BBEGETHWR DONIOL, 

Wrth ddefnyddio y gair doniol, ein meddwl yw, nid 
yn unig ei fod yn llefarydd rhwydd, parablns, a hyawdl; 
ond hefyd ei fod yn ffraethlym, arebaidd, ac athrylith- 
gar. Yr oedd yn gyfoethog a chyflawn iawn mewa ym- 
adroddiaeth. jBraldd na feddyliem, rai prydiau wrth ei 
wrando, ei fod yn aml-eiriog, gan luosogrwydd yr an- 
soddeiriau a fwrlyment o'i enau gyda chyflymder gor- 
lifol. Yroedd wedi ei gynysgaeddu §L chymwysderau a 
manteision fel dyn i fod yn ddawnus. Yr oedd yn 
meddu.tafod llithrig, llais cryf, cyrhaeddgar, a soniar- 
us, ysbryd bywiog, yn Uawn o yni a brwdfrydedd ; ac 
yr oedd, trwy ddylanwad hunan-ddysgyblaeth, yn gallu 
rheoleiddio yr oil gyda deheurwydd a phrydferthwch. 
Barnem ei fod weithiau yn cario allan ei arabedd (wit) 
yn rhy bell, a theimlasom fwy nag unwaith fod yr am- 
ryfusedd hwn yn eflfeithio gwendid yn nghanol nerth, 
ac yn cynyrchu niwl yn nghanol dysglaerder. Disgynai 
fel ffrydlif o ddwfr oer ar deimladau cynes y gwran- 
dawyr, ac odid fawr na ddiffoddid y tan nefol «g oedd 
wedi dechreu cyneu, er fod yr arabedd yn peri iddynt 
wenu, a hwyrach chwerthin. Dylai pregethwyr fod yn 
dra gwiliadwrus rhag tarfu y golomen nefol yn ei dys- 
gyniad tawel i'r cysegr. Yn olaf, sylwn fod y brawd 
anwyl dan sylw yn 

BREGBTHWR EFBNQTLAIDD AO YMARFEROL. 

Wrth ei ddarnodi yn bregethwr efengylaidd, ein 
meddwl yw, mai testyn mawr ei bregethau oedd 
*• Efengyl gogoniant y bendigedig Dduw ; ^' •' gair gwir- | 
ionedd yr efengyl ; '' " Crist iesu, a hwnw wedi ei groes- j 
hoelio. Mae yn bosibl pregethu Cristionogaeth heb 
bregethu Crist, fel y dengys Dr. Charles Hodge, Prince- 
ton, cawr duwinyddol y bedwaredd-ar-bymtheg ganrif, 
mewn erthygl benigamp yn y Princeton Review. Dy- 
wedwn ninan fod jn bosibl pregethu y Beibl heb 
bregethu Crist y Beibl. Yr unig wir efrydydd y Beibl 



BABCH. DAVID WILLIAMS. 135 

yw yr hwn sydd yn darganfod Crist y Beibl ; a'r unig 
wir bregethwr y Beibl yw yr hwn sydd yn pregethu 
Crist y Beibl. xr oedd ein brawd yn enwog lawn yn 
hyn, a theimlai yn eiddigus dros anrhydedd enw Crist 
yn mhregethau ei frodyr. 

Ni chlywsom neb erioed yn pregethu athrawiaeth 
fawr y Diwygiad Protestanaidd, yr hon a alwai Luther 
"Athrawiaeth yr Eglwys," — "cyfiawnhad trwy ffydd," — 
yn fwy eglur, penderfynol, a gogoneddus nag a wnai ef. 
Dangosai mewn goleuni dysglaer fel y mae ffydd yn 
Nghrist yn cadarnhau y ddeddf, yn ei gallu gorchym- 
ynol a chosbedigaethol. Eglurai yn y modd mwyaf ar- 
gyhoeddiadol nad oedd gwaith Crist yn ufuddhau i'r 
ddeddf, fel amod bywyd tragywyddol i gredinwyr, yn 
eu rhyddhau o'u rhwymedigaeth i ufuddhau iddi fel 
rheol bywyd ; ond yn hytrach eu bod, trwy ras eu Har- 
glwydd lesu Grist, wedi eu gosod dan rwymedigaethau 
newyddion a mwy cymhelliadol iogoneddu Duw mewn 
buchedd sanctaidd. 

Yr ydym yn meddwl yn siwr na ddarfu i'r un pre- 
gethwr erioed egluro yn fwy goleu a chyflawn y cyson- 
deb rhwng "cyfiawnhad trwy ffydd, gan raul, a 
" chyfiawnhad trwy weithredoedd,'' gan lago, nag y 
gwnelai ef— y naill yn gyfiawnhad ger hron Duw, a'r 
Hall yn gyfiawnhad aer hron dynion. Un yn gyfiawn- 
had y person, a'r llaJl yn gyfiawnhad y cymeriad. Un 
yn Uys Duw, a'r Hall yn Uys cymdeithas. Un gerbron 
yr orsedd yn ddirgelaidd, a'r Hall yn y farchnad yn gy- 
hoeddus. Hoffai foesau da a rhinweddau yn nglyn a 
dynion, fel aelodau hardd a defnyddiol yn v gymdeith- 
aa ddynol ; ond rhybuddiai hwy gyda dwysaer, ie, mewn 
dagrau, o'r perygl o adeiladu eu gobaith am gymerad- 
wyaeth gyda Duw, a bywyd tragywyddol ar ddim gwan- 
aeh na'r " sylfaen safadwy,'' sef haeddiant anfeidrol yr 
Arglwydd lesu Grist. ! mor soniarus y clywid ef yn 
bloed Jio, " Sylfaen arall nis gall neb ei osod, heblaw yr 
un a osodwyd, yr hwn yw lesu Grist." 

Gosodai yr athrawiaethol, bob amser, yn sail ac yn 
gymhelliad i'r ymarferoL Oysylltai y theory dkX prac- 



136 COFIANT Y DIWBDDAR 

iice a'u gilydd; ac yn gyffelyb i epistolau Paul, a 
gweithiau y Puritaniaid,yroedd j practice^nexi yr ym- 
arferol, yn codi yn naturiol o'r theory, neu yr athraw- 
iaethol. Credwn y bydd i weinidorion y Gair, wedi eu 
crwydriadau yn yr oes fympwyollion, ddycbwelyd i'r 
*'hen Iwybrau, He y mae nordd dda,'* o bregethu, trwy 
6gluro a chymhwyso " gair y gwirionedd." Yn nghyi- 
nod mawr adfywiad cyffredmol ar grefydd, yr hwn, 
gobeithiwn, sydd yn agos, effeithir cnwildroad yn 
meddyliau gweinidogion yr efengyl. A yr ysbryd oddi- 
wrth Dduw i'r tystion a laddwyd, cyrpb y rhai sydd yn 

Jorwedd dan yr allor, a chaiff y byd eto deimlo north 
wyfol, a than angerddol gweinidogaeth rhai tebyg i'r 
Diwygwyr a'r Puritaniaid. Prysured yr Arglwydd 
hyny yn ei amser ! 

Hwyrach y dywed rhai, wedi darllen y sylwadan hvn, 
nad yaynt yn coleddu yr un farn a ni am gymhwysder- 
au y Parch. David Williams. Wei, efallai hyny ; eithr 
cofied y Cjrfryw rai mai nid niynegi eu barn hwy, ond 
ein barn ein hun oedd ein hamcan. Bamant hwy fel 
y mynont ; ond gallwn sicrhau y darllenydd fod ein 
sylwadan yn cynwys ein barn semi a diduedd am dano, 
heb ei iselhau, ffan genfigen, heb ei ehymylu, gan rag- 
farn, ac heb ei dallu, gan anghariad. 

Nid oes a wnelom ni yn hyn o draethawd, a'i ddiflyg- 
ion fel bugail. Addefwn yn rhwydd ei fod, i radaau 
mawr, yn amddiiad o gymhwysderau i fugeilio eglwys ; 
eithr dylem wneyd allowances, ar amryw gyfrifon, yn y 
cysylltiad hwn. Bu am amryw flynyddau, yn Llanid- 
loes, heb rwymedigaethau bugeiliol yn gorphwys arno. 
Tra yn arcs yno, yr oedd yn troi mewn cyichoedd an- 
rhydeddus, wedi a'od i gysylltiad priodasol a theulu 
parchus, ac yn dwyn yn mlaen fasnach Iwyddianus am 
gryn amser; eithr pau y cyfarfu a ohoUedion trymion— 
rhy drwm iddp eu dwyn — ^yn ei amgylchiadau, gorfod- 
wyd ef, mewn jstyr, i ymfndo i'r wlad hon. Daeth yr 
hen ysbryd annibynpl, uchelfrydig, ac aristocrataidd^ 
a fagwyd ac a feithriuwyd yn LlanidlQes,gydagef; ond 
ni allai swyddogion eglwysig y wlad rydd, ddemocrat- 



BAROH. DAVID WILLIAMS. 137 

aidd hon, gyd ddwyn ag ef. Yr oedd ef wedi arfer bod 
yn foss ar ei wasanaethyddion yn Llanidloes, ac yr oedd 
yn ddigon naturiol iddo ddysgwyl cael gweinyddu fel 
boss wedi dyfoa drosodd yma, er fod cylch y weinidog- 
aeth yn wahanol. Ymddengys 1 ni mai hyn, yn nghyd 
a thueddfryd uchelfrydig ei dealu, a gor-dynerwch ei 
deimlad serchusol ef tuag atynt, a orweddent wrth 
wraidd yr holl ymrysonau a'r ymrafaelion a t'u rhyng- 
ddo a'i frodyr. Wrth i ni ystyried y flfeithiau hyn, a'r 
anghysuron, y pryder, y poen, a'r sarhad a d'dyoddefodd 
yn ngwahanol gyfnodau ei fugeiliaeth, nis gallasem lai 
na chydymdeimlo ag ef. Diau fod cryn lawer o fai 
bob ochr, a chredwn fod edifeirwch a maddeuant wedi 
cario eu dylanwad bendithiol ar yr oil o honynt. Gan 
hyny, na chofier hwy mwyach. 

^id oes a wnelom ychwaith, yn y nodiadau hyn, a 
gwendidau, gwaeleddau, a beiau y Parch. David Wil- 
liams. Dywedwn, modd bynag, y gellir ei restru yn 
mhlith yr apostolion, y rhai a fynegent yn groew, 
" Mewn Uawer o bethau yr ydym ni bawb yn llithro." 
Ni welsom erioed eto, a mwy na thebyg na welwn, 
tra yn y fuchedd hon, yr un dyn mor dda, na'r un cyf- 
aill mor berflPaith rydd oddiwrth ddiflFygion moesol, na 
byddai ein cariad, ar adegau, i raddau mwy neu lai, yn 
oeri tuag ato. 

Credwn, pa wendidau a b^iau bynag oedd yn nglyn 
a'n brawd anwyl ymadawedig, eu bod oil wedi eu taflu 
o'r " tu ol i gefn y Duwdod,* " i ddjfnderoedd y m6r," — 
m6r haeddiant iawnol ein CeidWad, — ac nis gallwn 
ryfygu 1 geisio chwilio am danynt. Diafol o ddyn yw 
hwnw a ^liw fai, wedi i Dduw ei faddeu ; a geisia ei 
arddangos, wedi i'r Anfeidrol ei guddio. A hyena o 
ddyn yw hwnw a dyrohia i'r bedd ar ol y marw. Hedd- 
wch i Iwch ein hanwyl frawd ; ac enw Duw Jacob a 
ddiffyno ei weddw, ei^^blant, a'i wyrion ! Amen. 



138 COFIANT Y DIWEDDAR 



NODWEDDION PREQETIIWRIAETHOL Y PARCHEDIG 

D. WILLIAMS. 

At y Parchedig W, Hughes : 

Anwyl Gyfaill — Da iawn genym ddeall eich bod 
wedi ymgymeryd a'r gorchwyl teilyng-wiw o ysgrifenu 
Cofiant i n hen gyfaill talentog, y diweddar Barchedig 
D. Williams, Chicago, gynt o Lanidloes, a cliredwn y 
bydd, nid yn unig yn deilwng o wrthddrych y cofiant, 
ond hefyd o'r awdwr. Yr ydych yn gwneyd yn ddoeth 
iawn mewn cadw eich dynion enwog mewn coffadwr- 
iaeth, yr hyn nid yw ond rhesymol wasanaeth y byw. 
Fe'n cyfarwyddir gan ysbrydoliaeth i " feddwl am ein 
blaenoriaid, y rhai a draethasant i ni Air Duw, ffydd y 
rhai dilynwch/' Ond, ysywaetb, y mae llaweroedd o 
ddynion enwog iawn yn ein plith yma, yn Nghymru, 
wedi disgyn i fro marwolaeth, heb ond y nesaf i ddim 
sylw yn cael ei wneyd o honynt. A phe y dygwyddasai 
i wrthddrych eich cofiant dynu y gwys i'r pen yn y 
wlad hon, yn Nghymru, y mae yn fwy na thebyg y 
buasai raid i'r ** Hen Lanidloes," fel y geiwid ef weith- 
iau yn America, lechu yn dawel yn ei " argel wely,'* 
heb fod neb yn " tosturio wrth ei Iwch ef," dim mwy 
na'i hen gyfaill a'i gyd-drefwr enwog a boneddigaidd, y 
diweddar Barchedig Mr. Gwalchmai. A gallem enwi 
llaweroedd yn ein plith, fel y gwyddoch chwi yn dda, 
o'r cyfryw o'n dynion mawr ag y gwneir yr anrhydedd 
a hwy o berarogli eu henwau mewn cofiant parchns am 
danynt, y mae yn rhaid i flynyddoedd lawer lithro 
heibio cyn y cwblheir hyny, nes bydd y wlad wedi colli 
Uawer o'r dyddordeb, ond odid, ag a deimlid ganddynt 
Pe y cyhoeddasid y cyfryw mewn rhyw reswm o amser, 
diamheu y cawsent dderbyuiad helaeth iawn. Ond nid 
ydych chwi yn euog o'r difrawder yna mewn nn modd, 
eithr ymaflasoch yn y gorchwyl a ymddiriedasid i chwi 
ar unwaith. 

Yr ydych yn gofyn genym roddi desgrifiad byr o'n 
hen gyfaill talentog fel " pregethwr ac holwyddorwr 



BARCH. DAVID WILLIAMS, 

plant." Y mae hyn yn orchwyl nad wyf yn i 
^hun yn alluog arno oil. Y mae yn y wlad yni 
fechgyn Llanidloes, yn neillduol y Parch. 
Vryee (Idloeson), an o hen ysgolorion Mr, Will 
llawer mwy cymhwys 1 hyn o orchwyl na ni. 
fyned i geieio rhoddi darluniad manwl o 1 
geisiwii nodi ychydig bethau a welid yn bn 
yaddo fel 

PBEaETHWE. 

Yr ydoedd yn un o'r pregethwyr niffyaf 
compact, a phert, o ran cymwysedd a tliradd 
bregethau, a glywsom eriued. Nid ydym y fon 
yn gallu cofio am neb a ragorai arno yn y petl 
yn neillduol o'r doabarth j troai efe yriduo, Ni 
am a wyddom ni, yn ei restru yn y dosbarth ! 
bregethwyr cymanfaol, yn neillduol felly tra 
Mr. Rees, Mr, Hughes, hynaf, o Liverpool, Di 
wards, Bala, yJoueeiaid, o Lanllyfni, Mr. 0. 
Mr. Evans, Tonyrefail, Dr. Phillips, Mr. Matth 
&c, yn fyw. Ond os rhaid dwyn Mr. Joseph ' 
Mr. Phillips, Bangor, a nil'er lltioaog o'r gwer 
asaif yn lie amlat'y bobl yu ein cymanfaoec 
bljnyddoedd hyn, i'r gymhaiiaeth, yn sicr, ni 
em am foment OBod Mr. Williams i eefyll ochr 
a'r goraf o honynt, yn y neillduoHon a nodir c 
urbenig, ac hwyrach, ar brydian, mewn mater 
wad hefyd, yn neillduol pun I'yddai "yr awe 
lem" yn chwytbu o i du ef Yr ydym yn cofii 
Bylw am dano a wnaed gan Mr. Evans, gweii 
Annibynwyr yn Llanidloes, pan oedd Mr. Wil, 
byw yma, sef : "Pe buasai Mr. Williams yi 
ryddhau o lyffetheiriau masnach, gan ymgyfli 
llwyr i achos gweinidogaeth yr efengyl, heb oi 
rwystro & negeseuau y bywyd hwn, buasai j 
bregethwyr enwocaf Cymrn." Ac yr ydym i 
holTol o'r un golygiad ag ef ar y mater yma. . 
ydoedd fod, ddeugain mlynedd yn ol, gynifero 
mor dalentog yn cael eu llwyr lethu gan [ofalo 



140 COFIANT Y DIWBDDAE 

fel yr oedd yn syndod eu bod o gwbl yn gallu galw eu 
meddyliau crwydredig at ddyledswyddau arbenig eu 
swydd saDCtaidd. Ond, o drngaredd^ y mae pethau 
wedi newid yn fawr er gwell yn ein plith y blynydd- 
oedd diweddaf hyn yn Nhgymru, er fod rhai yn ceisio 
codi rhwystrau ar ffordd y 8ymudiad,a'n gwthio yn ol i 
ganol yr oesau tywyll gyda golwg ar y fugeiliaeth 
egl^ysig. Yr unig beth y teimlwn ni duedd i'w feio, 
ydyw y diffyg o fod dipyn yn fwy systematic gyda hyn, 
— rywoeth yn tynu at drefn y Wesleyaid. Buom ni, 
rai blynyddau yn ol, dan y ffugenw o " Wrandawyr y 
Methodistiaid,*' yn dwyn y penawd cyffredinol o 
" Eglwys Henaduriaethol Cymru," fel testyn, yn ar- 
gymell cynllun i sylw y cytundeb yn Nghymru, fel y 
bu y diweddar Barch. Mr. Morgans, Trail wm, ryw 
bymtheg mlynedd yn ol, yn y Drysorfa^ dan y ffugenw 

" Weinidog Briglwyd." Ond yr ydym yn ofni yr aiff 
llawer o honom yn ddigon briglwyd cyn y gwrendy y 
cyfundeb ar neb o honom, er cystal cynllun a gynygiem 
i'w sylw. Yn wir, y mae yn beth ag yr ydym yn synu 
ato, weithiau, iddynt erioed wrandaw ar " Wrandawyr 
yMethodistiaid," trwy fabwysiadu ei awgrymiad o fynu 
un Llyfr Hymnau i'r cyfundeb trwy y Deyrnas Gyfun- 
ol. Ac yr oedd hyny yn gam yn yr iawn gyfeiriad ; 
ond dim yn fwy felly na'r awgrymiad blaenorol, ac 
eraill a nodwyd ar y pryd. 

Wedi y digression yna, deuwn yn ol bellach at wrth- 
ddrych teilwng eich cofiant. Yr oedd rhai o weinidog- 
ion enwocaf y cyfundeb yn synio yn gyffelyb i ninau 
am ei dalentau pregethwriaethol, ac un o'r cyfryw oedd 
yr efengylydd dymunol Mr. Evans, New Inn. Wedi ei 
glywed, neu glywed adroddiad am dano, yn pregethu o 
flaen Mr. Morris, Cilgeran, fel y tybiwn, mewn cymanfa 
yn Sir Gaerfyrddin, teimlai Mr. Evans awydd angerdd- 

01 i'w glywed drachefn, yn ei ardal ef ei nun, yn Pen- 
twyn, ac efe a gafodd hyny, a mawr foddheid ef yn Mr. 
Williams, a siaradai yn uchel iawn am dano. 

Yr ydym yn ei gofio yn dda ddigon ryw gwpl o 
flynyddoedd cyn ei ymfudiad i America, yn pregethu 






■.««t** 
.« . 

i 



BABCH, DAVID WILLIAMS. 141 

yma, ar nos Sabboth, yn ardderchog hefyd, dybiem ni 
ar y pryd, ar laddiad y tystion, yn Llyfr y Datgudd- 
iad. A'r sylw a wnaed ganddo, yr hwn a lynodd bvth 
er y pryd hyny yn ein meddwl, ydoedd, y byddai i Dob 
gwlad a fu yn gyfranog yn Uaddiad y tystion, ei chael 
yn beth anmhosibl i ddianc oddiar ffordd dialeddan y 
Goruchaf, fel eu nodir yn y llyfr uchod. Ac wrth ^wrs, 
yr oedd Lloegr, a holl wledydd Ewrop, yn ddwfn iawn 
yn y camwedd anaele yma ; a'r unig -wlad a welai ef a 
adiangai y gosbedigaeth ydoedd America. Ac nid yw 
oil yn annhebygol na ddarfu i*r meddylddrych hwn o'i 
eiddo, addfedu llawer iawn ar ei feddwl i ddianc o ffordd 
y trychineb ofnadwy a fygythid arnom, ydoedd iV 
ddysgwyl ar ein gwlad ni, yn ogystal a gwledydd eraill 
y Cyfandir, gan ymsefydlu yn y wlad ddiogel yna. Ond 
pa fodd bynag, tra yr oedd yn America, yn adeg y 
rhyfel cartrefol diweddar rhwng y De a'r Gogledd, 
ysgrifenasom ato, gan ddwyn ar gof iddo syniadau y 
bregeth y cyfei.rir ati uchod, mewn rhyw dipyn o joke, 
trwy ddanod iddo ei fod yn meddwl dianc rhag dialedd- 
an Llyfr y Datguddiad, trwy ddianc o Gymru, gan ym- 
sefydlu yn y wlad ddiogel yna. Ond, meddem ni wrtho, 
tybed nad oedd wedi rhoddi y fotas am y goes chwith. 
Beth feddyliai yn awr o'r syniad uchod o'i eiddo, pan 
yr ydoedd yn cael ei hun yn nghanol y trychineb, y 
galanasdra, a'r dialeddau a gyhoeddasid ganddo ar ein 
gwlad ni, druan, mewn undeb a gwledydd eraill 
Ewrop? Yn lied fuan ysgrifenodd atom, ond ni 
chynygiat oil at amddiffyn ei olygiad — dim ond yn unig 
dyweyd nad oedd, mewn un modd, wedi newid dim yn 
ei farn ar y mater hwn. Ond beth bynag am y sylw 
uchod, yr oedd ef ar y pryd yn pregethu yn alluog, 
bywiog a dylanwadol iawn, fel y byddai yn wir bron 
bob amser. Ni chai neb ryw lawer o hamdden i hep- 
ian a chysgu dan ei weinidogaeth ef, hyd yn nod ar yr 
awr drymaf, dau o'r gloch. Yn annibynol ar fater y 
bregeth, fe fyddai y bywiogrwydd a'r asbri d pha un j 
traddodai ei genadwri, yn hoelio pawb i wrando. 



I •• 



142 COFIANT Y DIWEDDAR 

barth iddo fel 

HOLWrDDORWU, 

gallwn dybio am dano ei fod y goraf a glywsom ni 
priced. Yr oedd, ni feddyliem, yn ddiguro ar y pen 
hwn. Nid yn gymaint fel "holwr plant/' fel y nodir 
genych chwi, yr oedd yn rhagori. Dichon fod Uawer 
un yn rhagori arno yn hyny. Yn wir, yr oedd ei gyd- 
drefwr, y diweddar Barch. Robert Evans, gryn lawer 
o'l flaen ef yn yr ystyr yma, heb son am y diweddar 
Barch. 0. Jones, o'r Gelli, y Parch. Robert Owen, Rhyl, 
gynt o Nefyn, &c., &c. Eithr fel holwyddorwr dynion 
mewn oed y rhagorai efe ar bawb y daeth i'n rhan ni 
«rioed i'w clywed. Dichon y gall fod ei gyd-drefwr 
«nwog a boneddigaidd, y Parchedig Mr. Gwalchmai, ac 
^raill, yn holwyddorwyr mwy dwfn nag ef, ar y cyfan. 
Ond rywfodd, nid oedd neb o honynt, na neb a glyw- 
som ni erioed, yn rhagori arno, a chymeryd pob peth 
at eu gilydd. Yr oedd yn ddigon trwm a manwl, eithr 
rhagorai ar bawb y gwyddom ni am danvnt yn yr yni 
a'r bywiogrwydd a nodweddai ei holwyddoriad ef. 
Byddem ni yn arfer myned amrai filldiroedd i'r wlad, 
i'r cyfarfodydd chwech-wythnosol, yn nniger mwyn ei 
gly wed ef a'r ysgolion yn ymgoraio a'u gilydd ar un o 
benodau yr Hyfforddwr, ac nid gwledd " fechan oedd 
bod yn bresenol ar y pryd. Yn wir, byddem yn cael 
llbwer iawn o oleuni ar bynciau dyrys yn y cyfryw 
gyfarfodydd, heblaw llawer iawn o bleser a difyrwch o 
radd pur uchel. Efe'ydoedd y cyntaf erioed a glywsom 
yn holwyddori oddiar benod o'r Beibl, yn hytrach nag 
o'r Hyflforddwr fyth a hefyd. Llawer brwydr galed a 
welsom rhyngddo & hen fechgyn cadarn-gryf Ysgol 
Sabbothol y dref hon, a'r cylchoedd, pan yr oedd amrai 
yn myse yr holiedigion a godasant wedi hyny i fod yn 
bregethwyr enwog, megys y Parchedigion D. Morgan, 
o'r Dyffryn, John Mills {leuan Glan March), Richard 
a John Herbert, T. T. Evans, Holland Patent, T. R 
Jones, Randolph, John 'l\ Pryce (Idloeson), &c. 

Ryw wyth neu naw mlynedd yn ol, fe gyrhaeddodd y 



I 

. ., , J. 



BABCH. DAVID WILLIAMS. 143 -^ 



sl i'r ardal hon o'i fwriad ef a Mrs. Williams o ddyfod 
drosodd am dro i'r wlad yma, ar ymweliad &'i frawd- 
yn-nghyfraith, Benjamin Jones, Ysw., o Lanelly, Sir 
Gaerfyrddin, ac i ymweled d'i hen gyfeillion yn y dref 
hon a'r cymydogaethau, a mawr y dysgwyliad am gael 
ei glywed unwaith yn rhagor yn efengylu yr efengyl 
dragywyddol yn ein plith. Ond yn hyn fe'n siomwyd, 
^an yr ofnid nas gallasai Mrs. Williams ddal y daith. 
Felly y dywedai Mr, Williams yn ei lythyr atom. Yr 
ydym yn gwybod y codasai yr holl wlad, o Fethodist- 
iaid, allan i'w wrando, gan y meddwl uchel a goleddid 
am ei alluoedd fel pregethwr. Ni a wyddcm y rhodd- 
asai yr eglwys a'r gynulleidfa yn y dref hon wahoddiad 
iddo i ddyfod yn weinidog iddi gyda'r parodrwydd 
mwyaf, a bu rhyw ychydig o siarad personol am hyny 
gan rai o flaenoriaid hynaf yr eglwys. 
Hefyd, yr oedd yn 

WEDDIWR 

mawr a dylanwadol iawn. Yr ydym yn cofio yn bur 
dda fel y byddai rhywbeth pur neillduol yn cyd-fyned 
d'i weddiau ef ar adegau neillduol, megys cyfarfodydd 
diolchgarwch am y cynhauaf, &c., &c., ac yr oeddym am 
y blynyddoedd cyntaf ar ol ei fynediad I'r America yn 
gweled y cyfarfodydd hyn a'u cyffelyb, ac yn arbenig 
felly y cyfarfodydd chwech-wythnosol, yn wdg iawn 
hebddo. Yr oeddym yn gweled y cwbl yn hollol^a^ a 
diyni wedi ei golli ef. Ond hwyrach, o ran hyny, fod 
hyn yn codi oddiar y syniad uchel yr oeddym ni yn 
bersonol wedi ei ffurfio am dano ef, fel y dichon ein bod 
yn cael ein dallu am gymhwysderau pobi eraill, i radd- 
au pur helaeth, fe allai, Ond yn y goleu uchod y 
byddem ni yn dygwydd edrych ar bethau, a chan hyny, 
nis gallwn wrtho. 

Nid ydym yn meddwl fod genym nemawrddimarall 
iV chwanegu a allai fod o unrhyw ddyddordeb i ddar- 
llenwyr Cofiant Mr. Williams. Y mae yn chwith iawn 
genym feddwl na chawn weled ei wyneb ef byth mwy- 
ach, ac na chawn byth glywed yr arabedd hwnw wrth 



144 COFIANT Y DIWEDDAR 

holwyddori a hoeliai sylwgarwch pawb o'i wrandavyr, 
a'r flfrwd lifeiriol bono o hyawdledd gysegredig a ar-* 
Uwysai yn ddidor am ben y cynulleidfaoedd mawrion 
a'i gwrandawai, nes y byddent yn hyfryd fwjuhau ei 
weinidogaeth. Yr ydych chwi yna, fd ninau yn 
Nghymru, wedi colli prif ddynion y pwlpud, dynion y 
byddai eu gweinidogaeth yn ysgwyd cynulleidfaoedd 
talgryfion fel coedig o flaen rhuthr-wynt ystormus; ac 
mae adfeddwl am yr hen amseroedd hapus hyny yn 
rhyw iacbad i'n hyebrydoedd, ac yn gyfnerth i ni i dynu 
yn mlaen ar daith ein pererindcd trwy hen anialwch 
aiflFaith y byd yn»a; a bydd yn rhywbeth o bwys tra- 
gywyddol i ni gael ein hunain yn nghymdeithas y 
Beintiau perflfeithiedig mewn gogoniant. Hyn fyddo 
rhan dragywyddol pawb o honom. 

0. Y. — Hwyrach y byddai yn burion cryb^yll, er 
mwyn i PethQdistiaid deimlo tipyn mwy o ddyddordeb 
yn eich Cofiant a'i wrthddrych, y gwyddom, oddiar yr 
awdurdod fwyaf dilys, ddarfod i. Mr. Jones, ci frawd- 
yn-nghyfraith, roddi gwahoddiad i Mr. a Mrs. Williams 
ddyfod yn ol i Gymru. Y buasai iddo ef eu cadw fel 
boneddigion dros weddill eu bywyd. Ond dewisasant, 
yn hytrach, oddef adfyd gyda chwi yn America na 
chael mwyniant Cymru hyd derfyn eu hoes. Ac yn sier 
fe ddylai y ffaith unigol yna beri i boll Fethodistiaid 
America deimlo mwy o ddyddordeb yn ei goflfadwriaeth, 
can wneyd yr oil a allant dros ledaeniad ei Gofiant 
drwy y wlad yna. "Meddyliwch am eich blaenoriaid, 

fl rhai a draethasant i chwi Air Duw, flpydd y rhai di- 
ynwch." 

T. Williams, 

Llanidloes. {Hafrenydd.) 



V 1 



BARCH. DAVID WILLIAMS, 145 



BARDDONIAETH. 



AR FARWOLAETH Y PARCH. DAVID WILLIAMS. 

Chwerw alar, a chreulon — ergydio 
Sydd ar gedym Seion ; 
Ac ergyd fawr yr awr hon 
Roi Williams at farwolion. 

Ow I Mab y Daran sydd mwy heb dori 
Gair dry 'i genedl o garu drygioni ; 
I dorf gwahoddiad darfu 4 gyhoeddi, 
Ac angau 'i heriodd byth i gynghori ; 
Ond yn awr o'n byd ni — a'i wres yn fflam, 
Seinio mae D. Williams yn y moli. 

Gwr i Dduw y gwiriodd ef — ei hunan, 
Dyna oedd ei gartref ; 
Y Dduw-ddyn wedi dyoddef, 
A gwaedu, nes-4kMw ddtt{r Nef. 

Godidog y dywedai — am yr lawn, 
A'r mawr ras ddylifai 
O'i haeddiant, a chyhoeddai 
Air y groes i'r euog rai. 

Eglurai *i bwnc i oleuoV byd — nid 
£i adael yn dd'ryslyd ; 
A*r prawf ni cheid ar y pryd 
Yn blyfyn lie Beibl, hefyd. 

Gadael yr aradr a*r llestr hau, gwedi 

Diwrnod, ddarfu, o weithio diwyrni ; 

O ! hen frawd anwyl, mae'n hyfryd ini, 

Er yn orfodol, dy roi'n rhifedi 

Rhai wysiwyd o'r rhesi — a gwlad i'w chael, 

Heb ymadael, dim ond byw a medi. 

Eos Glan Twrch. 



ETO. 



Galw Williams i*w gul wely — a wnaed, 
Er nych trwm i'r Cymry, 
A*i fyw enaid i fyny, 
O law noeth ei elyn hy*. 



146 COFIANT T DIWEDDAR 

Gweinidog enwog y gwirionedd — oedd, 
Cryi dros ei eirwiredd ; 
Ni rodiai heb anrhydedd 
Yn wag law — miniai ei gledd. 

Rhagorodd mewn amlder geiriau-^i ddweyd, 
A'i ddawn heb derfynau ; 
Mdr oedd hwn yn ymryddbau 
I'w awelon a*i bwyliau. 

Gyrai gel graig i wylo — ag araith 
Geiriau yn dwysbigo ; 
Enaid hwn, pan yn tanio, 
Un ddawn a'r daran oedd o. 

0*i delyn ceid t'rawiad eilwaith — i ddwyn 
rur ddyddanwch peiffaith ; 
I wynebu anobaith 
Daliai 'r groes yn dileu'r graith. 

Y bregeth ffraeth wnaeth ar No' — yn hir gawn 
Ar gof llawer Cymro, 
A th&n y bregeth bono 
Ar ei fedd yn para Vo, 

lONoRON GlAN DwYRYD. 



ETO. 



Ow, Ow ! ymadael yn wael n6d 
I wely tawel y tyyrod ; 
Williams anwyl, e*m synwyd, 
Llwyr ing yw cofio lie *r wyd. 
Rhy arw rhoi i orwedd 
Mwynder byd yn meindy'r bedd.; 
Marw gwr mawr rbagorol 
A egyr rwyg ar ei ol. 
Ond er rhyw hynod rinwedd, 
Taith yw*r byd tua thy *r bedd ; 
Llawer o wylo welwn, 
Dyn heb ball sydd dan y pwn. 

Seion hawddgar, o Iwyr alar, welaf 
Heddyw yn wylo am Dafydd anwylaf ; 
Y coeth bregethwr, a'r gwr rhagoraf, 
Dim ond ei rinwedd a*i fedd ganfyddaf— - 
Mae fry 'n Ifln a dianaf — mewn heddwcb, 
Uwchlaw tawelwch ei lety olaf. 

Rhisiart Ddu o Fon. 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 



Baddugol ya EUleddfod Chicago. 

Beth yw'r swn sy'n mydcjin Seion ? 

Belh yw'r eynwtf sy'n jt gld ? 
Beth yw'r galar sy'n y teulu, 

Megys planl ar ol eu lad ? 
Oni wyddoch i dywysog, 

A gwr mawr yn myddin Crist, 
Gwympo heddyw yr ein dinas ? — 

Flyn a wnaeth y tenlu'n drist. 

David Williams a'o gadawodd, 

'Hedodd draw i'r nefoedd fry, 
A rhaid tboi ei enw mwyach 

Gyda'r hen enwogionfu; 
Gwei'd " diweddar " wtth ei enw 

A wna lawer bton yn brurjd; 
Ond rhaid ydyw ymfoddloni, 

" 'R Arglwydd yo teymasu sydd." 

Nid rbyw filwr dewr cyffredin 

A fu ef yn myddin Duw, 
Ond un o '■ hen gedym Isiael " — 

Daliodd felly Ira fu byw ; 
Byf a chadarn fel pregeLliwr, 

Ac esboniwr bron di ail — 
Crist yn Geidwad i bechailuf, 

Trwy 'r efengyl, oedd ei sail. 

Nid rhyw gorach sych, annheilwng, 

Heb roi 'i galon yn 7 gwaith, 
Fu 'r PaJChetiig David Williams, 

Vn myn'd ttwy ei yrfa faith ; 
Ond pregetbai t;yda Iheimlad, 

Gyda deall, dyag a dawn, 
Nes arddangos efengylwt 

Yn ei ymddygiadau'n Itawn. 

Cycbwyn wnaelh yn moreu 'i ddyddiau 

I gyhoeddi 'fengyl hedd, 
A bu 'n fTyddlawn hyd y diwedd — 

Daliodd ati hyd ei fedd ; 
Ond yn awr fe a'n ^adawodd, 

Ac ymfmiodd lua'r ne' — 
Yno i dderbyn gwobr ei lafuc — 

Nid 00s yma und ei le. 



148 COFIANT Y DIWEDDAB 

Eto, cofir ei bregethau, 

A'i gyngorion, amser hir, 
Pan fo *i gorph yn faluriedig 

Obry yn yr anghof dir ; 
Heddwch fo i*r man y gorwedd — 

Caffed gy&egredig barch — 
Am fod gwas y Duw Goruchaf 

Yno *n gorwedd yn ei arch. 

Will Jones. 

BEDD-ARGRAFF. 

Buddugol yn Milwaukee^ JRhag, ^5, 187^, 

Wele 'r anedd yn dawel-yr huna ^ 

Un oedd ufud^ genady^d Jehofa ; \ (p 

A'i ddoniau dirfawr ^rddanai dyrfa ( O 

A goludoedd hael foroedd Calfaria ; \,0 

Caiff glod, er darfod ei yrfa — a'r byd i^-^r^ 

Ar ael ei weryd yn hir alara. ^ 

Wisconsin, W. W. Rowlands. 



LINES ADDRESSED TO MRS. WILLIAMS, 

ON THE DEATH OF HER HUSBAND, REV. DAVID WILLIAMS, 
WELSH PRESBYTERIAN MINISTER. 



I 
i 

BY B. P. REYNOLDS, M. D. 



Oh ! weep not for him, though he*s gone to the grave, 
His bright spirit fled tp the mansion of love ; 

His breath he resigned to that Being who gave. 
And now calmly rests with his Master above. 

Oh ! weep not for him, he*s gone from thy sight, 
To mingle his praise with the songs of the blest; 

Through heaven's vast circuit he now wings his flight, 
Where sorrow disturbs not the peace of the breast. 

He left this dark earth for a brighter abode. 
Where angels encircle him round with delight; 

He*s freed from the burden of sin-crushing load. 

And gone where the day knows no shadow of night. 




BARCH. DAVID WILLIAMS. 149 

He blossoms in Eden, whose bowers ne'er fade 
By the sun's scorching heat or cold winter blast, 

There sweetly reposes, beneath its cool shade, 
And fears not the storm, for his anchor is fast. 

He left thee, his partner, the joy of his heart, 
The friend of his bosom, in grief to lament. 

Whose voice soothed his sufferings in death's final smart, 
"While thy heart with deep sorrow and anguish was rent. 

Thou watched his sick couch till the last shades of death 
Passed o'ef his pale features, and closed his dim eye, 

And pressed his parched lips as he drew his last breath. 
And took his departure for glory on high. 

Beside that clear river which peacefully glides 
Mid the beautiful pastures in yon holy land. 

He wanders secure by Emmanuel's side. 
Led on by his gentle, omnipotent hand. 

In that lovely clime no threatening thunders roar, 
Or vivid lightnings flash above his holy head ; 

No, in that blessed region scenes like these are o'er. 

No cloud can dim the brightness which its sunbeams shed. 

Yes, he lives in the land of pure delight. 
Where truth shines like day, and where error is night. 
Then dry up thy tears, thou shalt not long be riven ; 
He'll welcome thee soon to the portals of Heaven. 

Chicago^ III, 



: \ ■'> 



■V- 



I 



150 COFIAST Y DIWEDDAR 



FAMILY CHAPTER. 



REMINISCENCES, BY HIS AFFLICTED AND SORROW- 
ING WIFE. 

The Lord works in»a mysterious way. His ways are 
in the deep waters. I can not comprehend them. He 
took my beloved home, and left me alone. My grief is 
so great to-day that no one is able to heal but the Great 
Physician of the soul. As a minister, my beloved hus- 
band was faithful in all his callings, and never neglect- 
ed his publications, if able to go. I always went with 
him to see him safe in the cars, and the chief thing on 
his mind always as starting was, that the Lord would 
accompany him and bless his ministry. He was afraid 
to go on such an importan message without him. He 
never wrote a letter to me when from home without 
asking us to pray for him, and for the Lord to shine 
his face on him, and make him an instrument in his 
hand to turn many lost sinners to Christ as their Sav- 
ior. He had a passion for saving souls; his soul was 
burning with zeal for his Master. Many times I went 
to his study and found him on knees in private prayer 
with his God. Oh ! the wrestling and groaning in 
agony, like Jacob ; he would not let .him go tiU he 
would bless him. We could often see in his face, like 
Moses, that he had been with his God. He devoted his 
time and strength to serve his dear Master, thinkingit 
more of an honor than to wear an earthly crown. He 
devoted an alloted time every day for prayer in his 
closet. He went from 11 till 12 o'clock to church 
while living in Milwaukee. When studying his ser- 
mons he never made use of books, except his dear Bible 
and Concordance. Oh ! how earnest he was in offering 
a crucified Saviour and his atoning blood to a lost 
world. He told me, a few weeks before he died, that 
he was so thankful to his heavenly Father that ^^^ 
bodily sufferings were not impairing the faculties of his 



BABCH. DAVID WILLIAMS. 151 

BOuL **My views are as clear on religious subjects, and 
the great plan of salvation, to-day as ever, and I am able 
to study and compose a sermon to-day as twenty years 
ago, and my soul burns with zeal within me to my dear 
Saviour, tor what he did for me, that I rejoice in his 
love so much these days." For 57 years Christ was in 
all of his subjects, and how he gave himself a ransom, 
that we might go free. As listening to him, many 
times, describing the great plan of salvation, my soul 
would be so enraptured that all earthly ties and con- 
nections would vanish out of sight. A faithful watch- 
man has fallen off the walls of Zion. May the Lord 
raise others to fill his place. A very important subject, 
for months, lately, on his mind, was, the long eternity, 
and his prayers were that the Lord would stretch out 
his arm and rescue sinners, that were going on heedless 
and careless without a Mediator, and for the Lord to 
take the covering off the great deep, that the sinner 
might see the danger before it would be too late. Oh ! how 
earnest he was on the subject at the family altar every 
day. He was acquainted with sorrow, like his Master ; 
he forgave all men, saying: "I have no enemy on 
earth." He would always say to me: " My dear, for- 
give all, or you will not have forgiveness." He said, as 
Christ did : " Oh, Father, forgive them, they know 
not what they do." 

He wus the kindest of husbands and fathers. We 
lived 47 years together, and the union was one of per- 
fect happiness, cemented with love. I thought it more 
of an honor to be united with a child of God, and an 
ambassador of Christ, than to one that wore an earthly 
crown. We were getting more attached as old age was 
advancing. I knew it was sinful, and that he was 
taking too much room in my soul — more than the 
Lord, so he thought best to take him home. My dear 
ones were the Lord's. He only lent them to me; so I 
will try to be silent. Although having lost my beloved 
ones, and the earthly union is dissolved, still, I trust 
my union with Christ can never be dissolved — even 



152 COFIANT Y DIWEDDAK 

death can not do it Oh ! may he take full possession 
of my soul and body forever, and make me ready to 
meet those loved ones gone before. He made our home 
a little heaven on earth with his loving and peaceful 
disposition. He was all a man could be in his family. 
He was a king, priest, and prophet. For the last few 
mionths, we had great pleasure in the morning, after 
he had been wrestling most all night in prayer 
with his God ; he would say to me, " Dear Mary,*^ such 
and such a verse or hymn " gives me so much consola- 
tion to meditate on them." The first thing I did in the 
morning, before taking his breakfast up, was to give 
him his Bible and Concordance, and he would always 
read that portion that was on his mind, at family 
prayers, and it paid him well. He loved his Bible more 
than his necessary food, he lived fat on all the rich 
promises, and died in the full possession of them. The 
last Thanksgiving day he lived, we had a rich feast to 
our souls. All the family were together, when he read 
the ninth chapter of Isaiah, especially the sixth and 
seventh verses, and he prayed lying in his bed ; his soul 
mounted to heaven in ecstacy, thanking and praisiDg 
that the government was on the shoulder of his dear 
Brother ; that he was able, willing, and mighty to save 
his dear children, the church, and the world. Eev. A. 
Kittredge came to see him that day. He told him 
what unspeakable joy he experienced. He said the 
Lord was so near. He was, like Simeon, wanting to go 
home. Mr. Kittredge then offered a prayer. Oh! 
what a place — heaven on earth ! the presence of God 
was so visible. I valued godliness then more than ever. 
What consolation it affords when all earkhly comforts 
forsake us. He lived in the atmosphere of prayer; 
prayer was the breath of his soul. He never missed 
family prayers for forty-seven years of our married life, 
always morning and evening, after meals. His ex- 
amples, admonitions and prayers are as a wall of fire 
around us, to guide us in the right path; and we still 
keep up the same family altar, and offer up our feeble 



BAKCH. DAVID WILLIAMS. 15$ 

and unworthy prayers to him who has promised to be- 
a God to the widow and fatherless. May the Lord sup- 
port, sustain and answer us, although unworthy. He 
had great reverence for the Sabbath. He would not 
i, allow any one in the family to read any irreligious books,, 
or do anything that was not becoming the sacredness^ 
of the day. He always went Sabbath afternoons, when 
at home, to read and pray with his married children 
and families. He dearly loved his children, and they 
deeply feel their loss to-day. If any of us will be lost 
it will be our own fault. All the earnest prayers and 
counsels we received from his lips, to think of therft 
keeps my troubled soul from despair. He kept family 
prayers for months lying down on the sofa, not able to 
go on his knees, and from that place he was pulling at 
the rope of the promises so strong till they would echo 
up to the mercy seat, and blessings would come down 
in return. A few days before he died he commenced 
reading the cxxx. Psalm; he read six verses, then 
dropped the Bible, and that was the last time the 
precious words of God fell from liis dear lips. A few 
days afterwards his purified spirit was lifted from the 
crumbling tabernacle to Jesus' bosom. That Bible is 
now in his casket, opened on that Psalm. Oh, the^ 
consolation he drew from that sweet promise : " I will 
be your God, and' the God of your children after you.'^ 
He clung to that till his last breath. He said a few 
days before he died : " Indeed he will fulfill it with all 
my dear children, and my prayers in their behalf will 
be answered, and we shall sit at the same table at 
home." The last time he sat at the table with us, he 
got up, walked around the room, while we were eating ; 
he was singing all over the room, " Eock of ages cleft 
for me," and " If I should die, to Jesus I fly ; I know 
thai he loves me, but can not tell why; but this I do 
find, that we are so joined, he can't live in glory and 
leave me behind;" '* Safe in the arms of Jesus." He 
was always singing in the minor key here; but to-day 
he can sing in the highest key praises to him that 



154 COFIAKT Y DIWEDDAE 

loved and washed him in his own blood. A few months 
before his death, when not able to preach himself, he 
went to hear Bey. A. Kittredge. It was the last time 
he heard him preach and administer the Lord's supper. 
He sat with his elder Brother at the table, meditating 
on the richness of his atoning blood ; his cup was full 
to the brim, he could not control himself in the seat, 
meditating on the great love of his dear Saviour, who 
gave himself a substitute that he might go free. Oh, 
what love ! Who can comprehend it ? Eternity will 
not be too long to praise him for his great love to us. 
Little did we think then that it was the last time he 
should sit at the table on earth ; that the next he 
would be drinking anew in the kingdom of heaven. 
Oh, happy change! A friend asked him a few weeks 
before his death how he felt, when he answered, "All 
right.** " How do the things that you have been preach- 
ing for so many years pay to-day ? " He said, " The 
precious things I preached to others are like the ever- 
lasting rock under my soul, supporting me, and the 
everlasting arms are around about me. Glory be to 
Ood, it is all right.'* He wanted to live ten years 
longer to preach the everlasting gospel, and revenge on 
the devil and his kingdom more than ever ; but it was 
not the Lord's will for it to be so. He was preaching 
a few days before he died, pointing his finger, saying: 
^*My hearers^ I believe on the Lord Jesus Christ; he is 
the only Saviour.'* He always wished, if it was his 
iheavenly Father's will, not to have a long and linger- 
ing illness. It was granted. Although his disease 
baSfiled every medical skill, he was patient, and never 
imurmured during all his sufferings, saying, "What 
.are my sufferings compared to my dear Saviour's suf- 
rferings that I might go free ! " He was taken home at 
an advanced age, like a shock of corn ripe for glory. 
iHe left his children, and ^six of his grand-children, 
imembers of church, and had to see and pray for a great- 
,grand-child, the fourth generation. He would some- 
itimes be so bold in prayer as to' nearly demand the 



■V,-:^'-. '^> 






' BARCH. DAVID WILLIAMS. 155 

Lord to be up to his promise to bless his offspring ; that 
he was a covenant-keeping God, and his promises were 
yea and Amen. His death was beautiful; he was 
ready, waiting the message; his Father sent a host of 
angels to escort him home ; before his feet had hardly 
touched the waters he saw the beautiful land, and the 
King in his glory, welcoming him home, saying, "Well 
done, good and faithful servant, enter into the joy of 
thy Lord;" he had an abundant and triumphant 
entrance into everlasting bliss, where the wicked cease 
from troubling and the weary are at rest Among 
some of his last words were these sweet testi- 
monies: "I am going home." "It is sweet to die." 
" This is the commencement of glory." He turned his 
face to me and kissed me, and then closed his eyes and 
sweetly fell asleep on the bosom of his Saviour. Oh, 
happy death, without a sting! My great loss was his 
eternal' gain. Oh, my burden is heavy. I have no 
place to lay it down, but at the foot of the cross — the 
only place I can get relief. My Saviour is able to carry 
me and my burdens. The Lord is a refuge in time of 
trouble. I will run and hide myself under the shadow 
of his Almighty wings till all calamities are over past. 
The rod is in a dear and very tender Father's hand. 
May the Lord in his infinite mercy sustain me, and 
prepare us all as a family to meet him in that home 
where sin never enters, nor ties are never broken. 

We buried three sons: Benjamin Jones Williams, 
born in Llanidloes, Wales, June 12, 1829 ; died June 14, 
1829. 

John Henry, born July 1 2, 1848 ; died at fiemsen, 
N. Y., November 16, 1851. 

David Charles, born July 12, 1848; died at Pitts- 
burg September 4, 1874. 

If I could have composed in Welsh, I would have 
written some of the beautiful Welsh hymns he used to 
sing. Many times did I hear him repeat the same 
«weet words over and over till nature was exhausted, 
and his soul would be in ecstacy, forgetting himself 






i 



156 COFIANT Y DIWEDDAR 

and all other earthly objects. If I should devote the 
remainder of my days to write his experience, virtues, 
and Christian life, my life would be too short to do it, 
they were so many. 



BY HIS DAUGHTER MARGARET. 

First and most prominent among the pictures hung 
upon the walls of memory is that of our dear, sainted 
father. His consistent life and peaceful death will al- 
ways stimulate and remind us of the nobler, higher 
life in the home above. The tendrils of our hearts 
clung about him, like the ivy around the strong oak. 
To-day they lie bleeding and crushed, having lost the 
protecting care and love of one that was everything to 
us. But God is speaking tenderly to us in these afflic- 
tions, taking away the earthly support, in order that 
we may be taught to lean the harder on the heavenly. 
The consciousness of having had so tender and kind a 
parent, makes the loss so much the greater, and, conse- 
quently harder to bear, sheltering us from every storm, 
his large, warm heart ever ready to sympathize and 
help, at the least sign of physical pain or mental suffer- 
ing. He had but little of earthly riches to leave his 
children; but his devoted life, earnest prayers, anxiety 
that each one of us should become true christians, his 
love to Christ and his people, his sacred regard for 
God's Word and his holy day, — the memory of these 
things are a far richer and more enduring legacy than 
gold or silver. In his life we have a strong proof of 
the power and reality of the Christian religion — always 
cheerful amid the darkest scenes and most perplexing 
difficulties, knowing that God would certainly open the 
way and bring all things out right ; never daring to 
undertake the least thing without first asking God*s 
blessing; never shrinking from duty, however un- 
pleasant it might be to perform ; his advice and ex- 
ample never conflicting ; decided, yet gentle ; firm, but 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 157 

kind ; always forgetting self; honest and true towards 
God and man. 

Our grief is very great to-day. We cannot express it 
in words. But we have consolation ; we do not sorrow 
as those having no hope. Our loss is his eternal gain. 
Instead of pain and tears, joy for ever more, walking 
the golden streets of the New Jerusalem, clothed in the 
spotless robe of Christ's righteousness, singing the 
new song of Moses and the Lamb, and wearing the 
beautiful crown. Our interest in heaven is greater to- 
day than it ever was before. Those loved ones that 
have gone a little before, are waiting and watching for 
each of us. Still, the loneliness grows upon us more 
and more: the vacant chair will never be filled here, 
the sweet voice will never be heard at the family altar 
any more; but if he will not return to us, we shall go 
to him. Oh, that a double portion of his spirit might 
rest upon each one of us, that we may, with the assist- 
ance of God's Holy Spirit, be enabled to say from the 
heart that ^'his God shall be our God, and his people 
our people," that at last, when each one shall cross the 
river, his home will be our home. Oh, his peaceful 
death ! — all fears taken away, the rod and staff near him 
in the valley. He spent the day of his life with his 
Saviour, and when the evening came he was with him, 
a support in the trying hour. 

His dying words are very precious: " Sweet to die," 
although soul and body were about to be sundered, 
that had never been separated for one moment during 
a long life, together in joy and sorrow, sickness and 
health; but to be with Christ was far better. Another 
expression : ** Going home." In this world we associ- 
ate everything pure, beautiful and grand with the word 
"home;" but what must be the home which God has 
prepared for those that love him! We cannot under- 
stand but little about its grandeur, but he knows to- 
day; and we know there is no sin, no sorrow, no pain, 
no death. "Eye hath not seen, ear hath not heard, nor 
has it entered into the heart of man to conceive the 



158 COFIANT Y piWEDDAR 

things which Ood has prepared for those that love 
him." Another: "The commencement of glory." As 
he was nearing the river of death, he could catch a 
glimpse of the celestial city. While here upon earth, in 
the midst of weakness, his sonl was lost in wonder, 
meditating upon the mysteries of the plan of redemp- 
tion. What must he be to-day, his spirit unfettered 
and free, comprehending with all the saints the height, 
breadth, and length of the love of Christ, which is past 
knowledge, and seeing that blessed Saviour face to face! 
Oh, the happiness of those redeemed ones! In the 
midst of sorrow, we thank God, through the gospel of 
our blessed Lord and Saviour Jesus Christ, we have a 
hope of an immortality beyond the grave, and a cer- 
tainty of meeting those loved ones again, and be a 
united family in the home above. May the Lord bless 
these bitter providences to do us good, is our earnest 
prayer. 

COFFADWRIAETH AM MRS. JONES, BANC, 

LLANIDLOES. 

Medi 26, 1840, bu farw Mrs. Mary Jones, gweddw y 
diweddar Mr. B. Jones, Llanidloes, a mam B. Jones, 
Ysw., maer y dref, a mam-yn-nghyfraith y Parch. D. 
Williams, yn 59 mlwydd oed. 

Medi 30, claddwyd ei rhan briddlyd yn anrhydeddus 
mewn bedd gwneuthuredig o briddfeini, yn mynwent 
yr Eglwys Sefydledig, yn Llanidloes. Traddodwyd y 
bregeth angladdol gan Mr. Gwalchmai, i dyrfa luosog 
iawn o wrandawyr, yn nghapel Bethel, perthynol i'r 
Trefnyddion Calfinaidd, yn Llanidloes, oddiwrth Dat. 
xiv. 13 ; a thua y rhan olaf o'i bregeth gwnaeth y syl- 
wadau canlynol mewn perthynas i'r chwaer ymadawed- 
ig, gan ddyrchafu gras Duw fel gwreiddyn a ffynon pob 
rhinwedd, a chan alw y dyrfa, yn enwedig y rhyw fen- 
ywaidd, i efelychu gwrthddrych ein sylwadau coffdol, 
yn y cyfryw rinweddau a enwir, mor bell ag yr oeddynt 
yn dwyn perthynas d*u gwahanol sefyllfaoedd hwy. 



BARCH. DAVID WILLIAMS. 159 

Tna efe a enwodd y rhestr ganlynol, fel flfrwythau gras 
a rhinweddau teilwng o sylw : 

" I. Fod y chwaer a gymerwyd ymaith y dydd oV 
blaen o'n mysg wedi gwneyd ymgyflwyniad boreu o 
honi ei hun i Grist a*i deyrnas. Rhoddodd ei hun pan 

Jn ferch ieuanc iawn i'r Arglwydd ac i'w bobl ; a phwy 
ynag sydd wedi aros yn blant Belial heb iau hyd bell- 
der eu hoes, dygodd y chwaer hon yr iau yn ei hieueDO- 
tyd, 

. 2. Pan gyrhaeddodd i oedran gweddus, a chynygiou 
iddi dderbyn galwad i'r sefyllfa briodasol, gochelodd 
rhag ieuo" yn anghymarns, gan wrthodpobcynygion 
ag oedd a thuedd i hyny, a chan ymgadw wrth real y 
Gair dwyfol, os priodi a wnai, i Modi yn unig yn yr 
Arglwydd; ac felly y bu, cafodd wr yn ofni yr Ar- 
glwydd. 

3. Ymdrechodd (gan ei chyfrif yn fraint) iddwyn ei 
phlant i fyny yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd,. 
a bu yn llwyddianus yn hyn; cafodd farw gail adael ei 
phlant a'i hwyrion o fewn muriau t^ yr Arglwydd. 

4. Dangosodd hyfrydwch mawr, megys Dorcas gynt^ 
mewn dilladu a chyfranu i'r tlodion; tystion ydyw 
Uawer o honynt sydd yma yn awr, pa rai sydd ya 
gwisgo y peisiau a roddodd. 

5. Ymlynodd wrth yr Arglwydd a'i achos o ddechren- 
. ad ei chrefydd hyd ei marwolaeth, sef mwy na deugain 

mlynedd o daith yn yr anialwch, a mwy na 32ain o*r 
rhai hyny yn weddw barchus ac anrhydeddua. 

6. Dangosodd yn ei chylch teuluaidd ei bod yn fercb 
fwyn, yn wraig hynaws, yn fam dirion, yn weddw ddi- 
rodres, a meistres addfwyn, a bod ei th^ a'i chalon yn 
agored i groesawu gweision Crist. 

7. Arferodd ddiwydrwydd i ddyfod i foddion gras yn 
Sabbothol ac wythnosol. Yr oedd yn y capel hwn y 
nos Lun olaf y bu by w ; safodd ar y maes gyda'r fyddin 
yn ffyddlon hyd angeu. 

Er fod y gweithredoedd hyn o eiddo ein chwaer 
drancedig yn anwadadwy ; eto, nid am y cyfryw na'r 
cyffelyb weithredoedd yr a neb byth i'r nefoedd. Bod 



i 



160 COFIANT Y DIWEDDAR 

yn NghrJst sydd yn rhoddi hawl i'r nefoedd, a gwaith 
jr Ysbryd sydd yn cymwyso i fyned yno. A phwy 
bynag sydd wedi ei greu yn Nghrist, y mae wedi ei 
greu yn Nghrist i weithredfoedd da ; a bod yn Nghrist 
ydyw y gwreiddyn, a gweithredoedd da ydyw y ffrwyth. 
Oellir dyfod at Grist heb un weithred dda ; ond ni ellir 
profi fod neb yn Nghrist heb weithredoedd da. Ac nid 
w hyd yn nod y gweithredoedd da sydd yn flfrwyth 
od yn Nghrist yn teilyngu y nefoedd, nac yn myned 
o flaen eu perchen i agor y ffbrdd iddynt i'r nefoedd ; 
«to, y mae gan bawb o oed ag sydd yn myned i'r nef- 
oedd weithredoedd da ; ac er eu bod hwy yn eu bwrw 
ymaith, megys i'r domen, dan ddywedyd, " Gweision 
unfuddiol ydyrriy^ eto y mae Duw yn eu codi i fyny ac 
yn eu golchi, ac yna y mae yn peri i'w gweithredoedd 
da ganlyn y saint i'r nefoedd, ac yna y mae yn eu tra- 
gywyddol wobrwyo d'i ras. Ac oddiwrth ffrwythau 
ffydd ein chwaer ymadawedig, y mae genym le cryf i 
hyderu ei bod heddyw yn gwisgo y goron, mewn gwlad 
He y mae dagrau pawb o'r saint sydd yno wedi eu cwbl 
iiychu am byth/' 

Troi yn erbvn hunan-duedd 

Ddarfu Mair yn more'i hoes ; 
Gwrthod gwagedd, dewis sylwedd, 

Canlyn Crist a chodiV groes ; 
Trigo wnaeth yn nhy yr Arglwydd 

tiyd fachludiad haul ei dydi ; 
Hoffl 'r oedd y teulu dedwydd— 

Byw a marw yn y ffydd. 

E. Hughes. 



TBAETHOOAC, AO. 



TRAETHODAU 
EIDDO Y GWRTHDDRYCH, A'l TARDDONIJ 



Uwnaed ychydig o gyfnewidiadau ar ffurf am 
frawddegaa yr awdwr yn y traethodau canlyn 
rawya eu gwneyd yn fwy darllenadwy ; ar yr an 
cymerwyd y gofal mwyaf rhag i hyny wanhau na 
newid dim ar y nieddwl. Byrhawyd hefyd ychy 
rai o'r traethodan ar yr " Eithafion Pecbadurna," 
a gyhoeddwyd yn Nghymru, o herwydd ein bi 
gweled yr awdwr parchedig wedi rhoddi ail a thr 
adroddiad o'r un pethau, yr hyn oedd yn dyfod i 
yn bur fynych, o berwydd fod eryn amser yn cyi 
Ite, weithiau, rhwng cyhoeddiad y naill a'r Hall ( 
ynt. Barnem y byddai byny yn fwy cymeradwy 
darllenydd, ac yu rboddi yeliydig mwy o !e i b 
eraill a yatyrid yn wir werthfawr i mewa yn y C( 



CYNGOE AS ORDEINIAD GWE lETIA 
YN MINNESOTA. 
3 Tim. ii. 15. 

Y mae pob gwaith yn gofyn cymwysder 
gweithiwr, a pba bwysicafy gwaitb, mwyaf y 
iddewis y gweithiwr.- Y gwaith pwysioaf i dd; 
yma i'w luchawdwriaetb bersonol, yw gwaith g 
idog. Gwir nad yw y gwaith hwn yn banf 
iachawdwriaeth; eto, y mae meddu iachawdw 
yn hanfodol i iawn gyflawniad y gwaith hwn. 
ei fod yn hanfodol i nob gweinidog yr efengyl fi 



162 TKAETHODAU, &C. 

dduwiol ; nid yn unig yn ei gysylltiad personol & 
Duw, ond hefyd yn ei gysylltiad gweinidogaethol dros 
Dduw. Er hyny, nid yw bod yn dduwiol o gyflwr 
yn bob peth sydd yn angenrheidiol i wneyd gwein- 
idog cymwys. Dylai fod, ac y mae ysbryd a theimlad 
gweinidog, i ryw fesur, yn mhob Cristion. Un o hau- 
fodion gras yr efergyl yw awydd am achub ei gyd- 
ddynion; ac eto, y mae rhywbeth mewn derbyn 
gweinidogaeth sydd yn myned tu hwnt i'r hyn sydd 
yn mhob dyn duwiol. Beth yw y gwahaniaeth 
rhwng yr awyddfryd sydd yn mhawb duwiol am 
achub a lles&u eraill, a yr hyn a berthyn i ddawn 
gweinidogaeth y cymod? 1. Y mae yr awyddfryd 
hwnw yn gryfach yn y rhai a elwir allan i wasanaeth 
cyhoeddus. 2. Y mae Ysbryd Duwjn daugos llwybr 
a maes y weinidogaeth iddynt hwy. 3. Y mae rhyw 
oleu cryf yn cael ei roddi ar bethau ysbrydol iddynt, 
ac y mae yn rhoddi pethau o'u mewn i losgi fel t&n, 
ac i ferwi fel crochan, fel na allant beidio a phreg- 
ethu, a gwae fydd iddynt oni wnaut Ni ddylai 
pawb a alio bregethu ymaflyd yn y gorchwyl ; ond y 
rhai na allant beidio a gwneyd — y rhai y gosodwyd 
angenrhaid arnynt a ddylai bregethu. 4. Y mae y 
rhai a alwyd gan Dduw at y gwaith, wedi derbyn 
cymwysderau neillduol ato. "Cyn i mi dy lunio di 
yn y groth mi a'th adnabum, a*th fwriec^ais, "a 
chyn dy ddyfod o'r groth mi a'th sancteiddiais/' 
neillduais di o ran cymwysderau, " mi a'th roddais 
di yn brophwyd/' Y mae y genadwri yn cael ei 
rhoddi iddo hefyd: "Wele, rhoddais fy ngeiriau yn 
dy enau ; " a dywedir i Paul gael ei neillduo o groth 
ei fam, a'i alw drwy ras. 

I. Y peth mawr hanfodol a dechreuol i'r weinidog- 
aeth, yw crefydd bersonol. '• Bydd ddyfal." Ymddyro 
i'th osod dy bun. — Dr. Morgan, Astudia ar dy osod 
dy hun. — W, S. Astudia i ddangos dy hun yn gymer- 
adwy i Dduw. — Saes. I Dduw, medd pob darlleniad — 
neb ond Duw yn y pwnc hwn. Dengys yr ymadrodd 
lafur, ymdrech, gonestrwydd, ymroad di-ildio, a'r mater 



TRAETHODAU, AC. 168 

yw, bod yn gymeradwy gyda Duw o ran cyflwr, a hyny 
i raddau yn wybyddus i'r dyn ei hun, yn brofiadoJ. 
1. Edrych ar dy fod yn gyfaiil Duw; canys peth ofn- 
adwy yw i ti gario ceuadwri heddwch i eraill, a bod dy 
hun yn elyn. 2. Bydd ddyfal i gyrhaedd profiad per- 
sonol o'r gwirionedd a draddodi i eraill. Y mae yr 
asyn yn cludo nwyddan gwerthfawr i eraill, ac etc yn 
ynaborthi ei huniin ar ysgall y clawdd. Dywedirmai y 
cook a'r carver sydd yn gallu bwyta leiaf wrth y bwrdd. 
Mynwch ymborthi eicb hunan wrth goginio (myfyiio), 
ac hefyd wrth dori bwyd i eraill. Bydd gwirioneddau 
yn sychion i eraill os na bydd y traddodwr ei hun yn 
eu profi. Khywbeth tebyg i adrodd darnau o waith 
Plato, Homer, a Virgil, yw traddodi gwirionedd heb ei 
brofi, neu y bachgen yn adrodd ei ddernyn oddiar ei 
gof. Esgyrn sychion fydd y pynciau goreu, heb i'r 
traddodwr eu hadnabod yn brofiadol. Y mae m^r yu 
yr hen athrawiaethau ; ond eu profi yw y gallu iV 
dangos i eraill. 3. Bydd ddyfal i beidio colli dy hun 
wrth geisio cadw eraill. Py mrawd, wrth astudio, 
rhoddi cymalau y pynciau wrth eu gilydd, gochelwch 
golli eich hun. Byddwch ddyfal rhag colli eich hun o 
fysg y gwrandawyr. Pan beidio y pregethwr a bod yn 
wrandawr, ni thdl ei bregeth nemawr. Gochelwn fod 
fel peiriant, yn gweithio yn gelfyddydol a deheuig, ond 
heb galon nac enaid, bywyd na theimlad, na wyr ddim 
am y grym sydd yn ei yru. Rhywbeth dyeithr iddo ei 
hun y w y peiriant yn ei waith. Gwareder ni rhag bod 
fel peirianau, frodyr. Bydd ddyfal i beidio bod fel y 
meddyg, yn prescribio i eraill, ac ar un waith heb 
deimlo ei fod ef ei hun yn perthyn i'r meddygdy. Gall- 
em gymeryd gwers oddiwrth goleg y ddiod feddwol, yr 
hon a ddysga i ddyn ddy wedyd, " lechyd da i ch wi," 
wrth yfed ei hun. Yfwn ein hunain yn dda wrth breg- 
ethu, a dywedwn "iechyd da" i'n gwrandawyr — 
gwnawn ein goreu iV cael hwythau i yfed. 

Y mae yma hefyd olygiad swyddol. 1. Bydd ddyfal 
i gael allan feddwl Duw. Fel hyn y dywed yr Arglioydd. 
Negeswr yw y pregethwr rhwng dwy wlad, ac y mae 






164 TRAETHODAU, &C. 

perygl i ni fod heb ddeall y neges. Gofynwn amoleuni 
yr ysbryd; deall da trwy ras; ysbryd gweddi, ac awydd 
llafurio. 2. Bydd ddyfal i gael ceoadwri. Grall fod y 
dyn yn ddoniol, yn dywedyd gwirionedd, ac wedi ei alw 
i bregethu, ac eto heb genadwri. Nid wyf yn beio 
pregethu yr un bregeth fwy nag unwaith; ond j mae 
eisiau adnewyddu y genadwri. Gwr da oedd Ahimaas, 
ond eto heb genadwri. 3. Bydd ddyfal i engagio yr 
Ysbryd, er cael meddwl Duw — cenadwri Duw. Heb 
gael Ysbryd Duw aiff y cwbl yn ofer. Dacw Moses 
wedi cael cenadwri ; aiflF drwyddi bellach. Na, " Onid 
a dy wyneb gyda mi, nac arwain fi oddi yma.^' Fy 
mrodyr, nac ymadawn o'r ystafell heb gael cenadwri 
Duw, ac Ysbryd Duw. Yn mhellach eto, y mae yma 
ryw brofi gan Dduw. Y mae y dyn yma yn ngwydd 
Duw, yn trafod pethau ag y mae Duw ei hun, yn brof- 
iadol i'r dyn, yn setlo a'r dyn yn y pethau a nodwyd. 

Y mae treialon mawrion i fod rhwug enaid gweinidog 
A Duw. Tipyn o beth yw pasio treialon gyda y bosses, 
weithiau ;• ond bod dan brawf Duw sydd beth pwysig- 

Y mae yma onestrwydd mawr i fod. 6ydd ddyfal, ym- 
rodda, agor dy hoU bethau 1 archwiliad Duw, Bydd 
onest, frawd, gyda yr eiddot ; gad iddo weled a chly wed 
y cwbl; dyro iddo yr agoriadau i bob cell o'th fewn, i 
chwilio yr hoU gelloedd. Ar ol gosod y bregeth oil 
wrth ei gilydd, gelwch ar Dduw i edrych drosti, ac i 
ofyn ei gymeradwyaeth o honi. Teflwch y pwnc, y 
bregeth, i glorianau y cysegr, cyn eu dwyn i olwg neb. 
Ac wedi ei thraddodi, drachefn, dylem droi yn ol i setlo 
d Duw. Y mae yma waith cyfaddef i ni, a gwaith 
madden i Dduw. Nid yw cael ambell i Amen ac och- 
enaid yn brawf fod ein gwaith yn all right. Dod dy 
hun yn brofedig gan Dduw. Llafuriwn am fod yn 
gymeradwy gan Dduw. Gwir mai peth rhyngom i 
dynionyw pregethu ; ond mor wir a hyny, peth rhyng- 
om a Duw yw y cyfrif. Byddwn ryw ddiwrnod yn 
troi cefn ar y gwrandawyr am byth ; Duw a ninau fydd 
yn setlo y cyfrif. Dywedaf eto, bydd ddyfal, fy mrawd, 
i fod yn gymeradwy gan Dduw. 



TEAETHODAir, &C. 

II. Bydd weithiwr difefl. D^ma y pregethwr j 
yn y cyhoedd — fel Moses, wedi bod gyda Duw; . 
arehoffeiriad, o'r aancteiddiolaf ; fel Pedr, wedi c 
arholi gan Grist; fel Paul, wedi ei yatwythc 
weithiwr difefl, heb gywilyddio. Na chywilydd 
bregeth yr un gangen o athrawiaeth, ac oa chyw 
led bywyd y pregethwr ei bregeth, ac na wna 
cywilydd i ti dy hun yn dy waith yn trin pync 
fyddant yn anghyson dg athrawiaeth yrefengyl. 
cywilyddio yr athrawiaeth drwy aflerwch yr yn 
iaeth fl hi. Gwaith eywrain, manwl, a chelfyddg 
trin pynciau y Beibl. Rhoddwchchwareu t^g i 
ranau pob pwnc— cmSjc measure ; nid mewn un f 
ond yu mhob ffordd. Rhoddwch ehwareu teg i g; 
iadan pob pwnc &, phjnciau eraill. GoFalwch 
joints. ddiffyg manylwch yn hyn y niae cyfei 
adau lawer wedi tarddu. Y mae vn anmhosibl prej 
un pwnc yn orthodox, heb ddeall a phregethu y c; 
iadau rhyugddo d phyiiciau eraill. Bjdded y cw 
iach; gochelwch y meflaa. Pregeth iaeh, oa na 
yn fawr; pregethau cysou, os na byddant yn ddy: 
Cedwch yn eu lleoedd priodol ras a dyledswydd.c 
igaeth dyn a'i iachawdwriaeth, deddf ac efengyl, 
a buchedd, gogoniant yn y goruchaf i Dduw ac i 
ion ewyllys da, gweddio a gwilio, gwaith a gwobr. 
yd, cedwch y pynciau hyn rhag cilgivthio eu gi 
ond bod fel milwyr yn marcMo yn unol, a phob i 
ei le ei hun. Gweithiwch a llefarwch hefyd yn y | 
— goleu presenoldeb Duw. Gwaith rhy gywrai 
hwn iV wneyd wrth oleu canwyll. Goleu han 
gael ato. Ac wedi y gorphenom bob peth, rhaid 
roddi lie i Ysbryd Duw. Y mae y doniau a ryd 
yn rhai o'r iawn ryw. Gweithiwr; nid edryeni 
bamwr, na beiwr, na siaradwr, na dadleuwr, na( 
ffrostiwr, — na, gweithiwr. Gweithiwr cyaon yw [ 
, led; gweithiwr ynmhob man, aphobamser. Gwi 
■ ui rhag fBtian gyda ein gwaith. Gweithio pan 
; Amenau yn tincian fel clychan, le, a gweithi 
fyddo dystawrwydd marwolaeth o'n hamgylch. G' 



166 TRAETHODAU, &C. 

iwr ymdrechgar. Y mae i nofio gyda y llif, ac i rwyfo 
hefyd yn erbyn y current ; rhedeg gyda y gwynt, a dal 
yn dyn yn ei erbyn pan y chwytno yn chwithig. Os 
ceir codwm gan odfa galed, rhaid codi i ail gynyg wedi 
hyny. Gweithio yn ddi-droi yn ol. Os cawsoch bum' 
talent, rhaid ymdrechu ; ac os un, ymdrechwcti i'w 
gwneyd yn ddwy, ac felly, dichon y daw yn ddeg cyn 
Sir. Bhaid gweithio yn syml {simple). hoU ragor- 
iaethau pregethu, simplicity yw un o'r goreuoD. 
Gochelwch ddull meistrolgar, gochelwch dduU hen nes 
myned yn hen, gochelwch ddull dynwaredol. Eich 
gwisg eich hun yw yr oreu i chwi, frawd. Gweithiwch 
yn oneet, hefyd. Os bydd am bell i odfa yn talu yn dda, 
rhoddwch y gogoniant oil i Dduw. 

III. lawn gyfranu gair y gwirionedd. Gair y gwir- 
ionedd y w defnydd y pregethau. Gair y gwirionedd yw 
rheol y pregethu. Gair y gwirionedd yw barnwr y pre- 
gethu. Gwirionedd, nid sothach ; gwirionedd, nid ^s 
a gwegi. lawn gyfranu. Dygwch ddigon i'r bwrdd — 
digon am fywyd yn mhob odfa. Deuwch a bwyd iach 
i'r bwrdd; y defnyddiau i gyd o store Duw ei hun. 
Dygwch amrywiaeth i'r bwrdd, — llaeth a bwyd cryf. 
Deuwch a'r cyfan yn drefnus, pob dysgl ar ei phen ei 
hun, heb eu cymysgu. Bwyd gldn, coginiaeth Idn, a 
Uestri glAn — iawn gyfranu. Ond, Oh, wrth ystyried 
y cwbl, pwy sydd ddigonol i'r pethau hyn ! Trown ac 
edrjchwn 1 fyny: "Ein digonedd ni sydd o Dduw." 
Gair Duw fyddo ein Uwybr, Ysbryd Duw fyddo ein 
harweinydd, a gras Duw ein cymorth iV deithio. 



Y LLWYBR CUL. 



Rheol ahffaeledig ymddygiad dyn at Dduw, ef ei hue, 
a'i gymydog, yw Gair Duw; ac nid yw anallu moesol 
yn ddirymiad na dirywiad ar hawl Duw i ofyn perffaith 
gydymnurfiad d'r rheol, nacar rwymedigaethau y dyn i 
berffaith gydymagweddu d hi yn ei manylrwydd eithaf. 






i." f< 



TRAETHODAU, &C. 167 

Mae y rheol hon yn ganolbwynt mawr pob eithafoedd 
cyfeiliornus y mae dyn syrthiedig yn dueddol iddynt, 
ac yn brif-flfordd freinioJ, rydd, uniawn, diysgog, ac an- 
ffaeledig byth. Ond y mae dyn, yn nghanol ei dywyll- 
rtrch a'i ddychymygion, yn tori drosodd, weithiau ar y 
dde, a pbryd arall ar yr aswy, ac yn gwenieithio iddo ei 
hun mai gwell yw ei Iwybrau ceimion ei na'rben ffordd 
ddiberygl, ac yn ei ynfydrwydd yn rhyfygus ddywedyd, 
"Nid cymwys ffordd yr Arglwydd." Ezec. xviii. 25. 
Yd bresenol, cawn ddangos rfiai o'r eithafion pecbadur- 
UB, a thrwy hyny ddangos y rheol yn arwain rhyng- 
ddynt, yn sanctaidd, cywir, a digoll ; ac wrth fyned yn 
mlaen, ceir gweled mai cul yw y llwybr bob cam, ac 
mai ychydig yw y rhai sydd yn ei chael hi, 

1, Ysgafnder a Sarugrwydd. Y mae y ddau hyn 
yn groes i w gilydd ; ac etc, y mae y naill a'r Hall yn 
groes i*r rheol. Gwir fod dynion o wahanol gyfansodd- 
iadau a thymerau ; ond ni ddichon dim o'r cyfryw 
bethau esgusodi troseddiad y rheol. Mae sefyllfaoedd, 
amgylchiadau, a chyfeillion, yn esgusodion cryfion ; eto 
nid oes, ac ni ddichon fod, dim i gyfreithloni troi o'r 
flfbrdd. Mae yn angenrheidiol cael trefn a goruch wyliaeth 
Ysbryd Duw ar y meddwl, cyn y bydd yr agweda yn ei 
lie ; ac hefyd wyliadwriaeth fanwl ar y meddwl, i wrth- 
sefyll y pethau parotaf i'n hamgylchu mewn gwahanol 
amgylchiadau, er dianc rhagddynt mewn pryd. Y mae 
sobrwydd siriol, a sirioldeb sobr, yn agwedd oruchel 
ar y meddwL Y mae y llwybr cul yn cael ei groesi gan 
yr un dyn, weithiau, lawer'gwaith yn y dydd, ie, yn yr 
awr. Tin mynyd mor afrywiog a sarug, fel nad oes na 
Duw na dyn, na dim a wneir gan y naill na'r Hall, wrth 
ei fodd ; a'r mynyd arall, bydd mor ysgafn yr olwg arno 
nes y mae bron yn alluog i berswadio pawb a'i gwelo 
nad oes enaid mewn dyn, na marwolaeth o'i flaen, na 
rhwymau i Dduw arno, na barn, na thragywyddoldeb 
yn ei arcs. I a&rweddau annheilwng ! Y mae cymaint 
o'r Uygredd brwmstanaidd hwn ynddo fel pe y torid 
ond llestr pridd, gwnai y He yn ddychrynllyd. O'r 
ochr arali, y mae y Hong mor ddifalast fel y mae yr 






168 TBAETHODAU, &C. 

awel leiaf, pe b'ai ond un gair, yn ei guro yn erbya 
creigiau ynfydrwydd a gwallgofrwydd. x mae y sarug- 
rwydd hwn yn chwerwi cymdeithas, yn difa cysur, yn 
euogi cydwybod, yn rhwystro gweddiau, yn tristau yr 
Ysbryd, ac yn digio Duw. Y mae fel y lefain i'r blawd, 
yn troi y cwbl i'r un agwedd bron a'r creaduriaid afres- 
ymol ; mae fel gwenwyn i'r cylla, yn chwyddo ac yn 
mwyhau pawb o'i amgylch, a r bychan yn ymsythu i 
ddywedyd, " Ni waeth gen i am nQh. Ac or ochr 
arall, os troir y llestr, fe*i dymchwelir i bellderanghym- 
edrol, nes bydd y llawenydd yn chwerthiniad ynfyd, a*r 
sirioldeb yn gellwair, y pleser yn goeg-ddigrifwch, a'r 
holl gysur a'i ddefnydd yn enyniad, a'i gynaliad yn 
feddwl gwag o Dduw. Khwng y ddwy ochr hyn y mae 
y llwybr rhydd, a goleu, er'yn gul i gnawd a llygredd. 
Gweddiwn, fel Dafydd, "0 am gyfeirio fy ffyrdd i gadw 
dy ddeddfau." 

2. Digalondid a Rhyfyg. Y mae y ddau yma yn 
milwrio yn erbyn eu gilydd, ac ar yr un pryd yn mil- 
wrio yn erbyn y rheol. Ni wna y digalon a allai wneyd, 
a gwna y rhyfygus yr hyn ni ddylai ei wneyd. Y mae 
y difijalon yn dianrhydeddu trwy wrthod ei gymorth, 
a'r rhyfygus drwy arwyddo nad oes arno eisiau ei 
gymorth ef ; y digalon yn edrych ar bob peth yn rhy 
fawr i'w wneyd, a'r rhyfygus yn edrych arnynt yn rhy 
fy chain i'w gwneyd. Y mae y digalon a'r isel mor an- 
nheilwng, dybygid, i ymaflyd mewn gras na thrugaredd. 
Yn ei olwg y mae y blewyn lleiaf yn fynydd nas gellir 
ei groesi; y mae pob peth yn faich arno, yn ormod 
ganddo, ac yn ddefnydd digalondid iddo. Tybia fod 
gwedd yr holl greadigaeth yn cyfateb i'w agwedd ddi- 
gysur ef ei hun. Y mae ei feddwl trwm yn sychu ei 
esgyrn, yn treulio ei gysur, yn pellau ei gyfeillion, yn 
lleihau ei barch, yn difa ei adefnyddioldeb, yn tristau 
yr Ysbryd, ac yn ei anghymwyso i fywyd naturiol ac 
ysbrydol. Gweddai fod pawb yn ymdrwsio & gostyng- 
eiddrwydd; ond y mae digalondid yn ymollyngi^ 
pechadurus, yn ymddarostyngiad slafaidd, ac yn ter- 
fynu ar gyffiniau gwlad anobaith, a meddyliau celyd a 



!•* 



, ,,,l.:d 



' » 



\ 



t 



THAfeTHOL»AU, &G. 16^ V 

chwerwon am Dduw, a dynion hefjd. Owared niy. 
Arglwydd daioiius, Cymharer yr ychydig yma a'r~ 
rheol, yna gwelir yn amlwg fod y teitniwr hwn ar y 
naill ochr i'r ffordd bob cam. 1 mae yr ochr arall etO" 
mor beryglus, lie y cafodd llawer archollion na all^ 
meddygon y byd eu gwellau. Un hynod yw y rhyfygus^- 
Nid oes un lie yn rhy uchel iddo, nac un anturiaeth yn* 
ormod ganddo. Ehed yn y gwddf i Dduw, ymeifl mor 
ddiwylder yn llestri y deml a phe baent geryg, rbuthra 
i'r sancteiddiolaf fel i dafarndy, deil amgylchiadau s^ 
bair braid'd i'r greadigaeth ymollwng. Y mae ei feddwt 
mor wag o Dduw, a llawn o hunan,fel y mae yn symud^ 
yn mlaen gyda phob peth heb Dduw, na gweled ei< 
angen. ! y gWallgofrwydd anamgyffredadwy sydd ya 
lienwi meddwl ac yn amgylchu yr anystyriol ! Y mae 
mewn tywyllwch, yn camru yn ddiofn ar leoedd mor 
ddychrynllyd ag y byddai arno arswyd syniud arno ; a 
herwydd, heb gynaliad, syrthiai i udyfnderoedd anob- 
aith yn ddiatreg, wedi colli y Uwybr cuL Gallu a 
doethineb dwyfol yn unig a all ddwyn y digalon a'r 
rhyfygus at ea gilydd, i iawn rodio yr iawn reol, mewa 
iawn agwedd. 

3. Deddfoldeh a Phenrliyddid — Dyma y trymaf. Y 
mae eithafoedd mawr rhwng y rhai hyn, ac eto y mae 
y naill mor ddinystriol a'r Hall. Rhwng y ddau eithaf- 
ion yma y mae y rheol ddwyfol^y Ilwybr perffaith aa 
uniawu i bawb yn mhob lie. Gellir dy wedyd fod deddf- 
oldeb yn y penrhydd, a phenrhyddid yn y deddfol ; onA 
rhag i'r ddwy ochr ymddangos yn un sylwedd neu betb^ 
gellir edrych arnynt fel hyn : 1. Y mae graddau o'r 
ddau beth yma yn mhob dyn ; ac yn y diadgenedledig 
y maent heb un gwrthwynebiad, ond yr hyn a wrth- 
wyneba y naill ar y Hull. Diamheu fod meddwl cae^ 
bywyd tragywyddol yn Ilwybr y cyfamod gweithred- 
oedd yn achos o dristwch weithiau am bechod a gyf- 
lawnwyd, ac yn atalfa i gyflawniad llawer pechod ; ac^ 
ar y Haw arall, y mae gelyniaeth at Dduw a chariad at: 
bechod yn tori dros bob rhwymau deddfol, i gyflawni 
pechodau yn un chwant. Hefyd, y mae y ddau yn or- 
L 



170 TRAETHODAU, &C. 

thrymwyr y CristioD, ac yn en ill iieu golli tir yn ol 
graddau goruchwyliaeth yr Ysbryd ar ei enaid, mewn 
argyhoeddiad i weled eu niwed, dadguddiad o Grist, a 
chymwysiad ofendithion y cyfamod gras er sancteiddio 
ei natur, &c. 2. Gellir dywedyd fod un o'r pethau hyn 
yn twy nerthol ac anilwg yn y naill ddyn ragor y Hall ; 
y mae rhai yn ddichlynaidd a manwl eu rhodiad, ac 
eto yr holl ymddangosiad teg ac achos eu hysgogiad yn 
ysbryd y cyfamod gweithredoedd ; ac eraill yn un llin- 
ell ddu o becbodau gwarthus. Felly, gwelir eu bod ar 
ddwy ochr wahanol. Gwelir gwrthuni y ddwy ochr 
yn nihellacb v* rth ystyried fod y deddlbl yn dysgwyl 
mwy gan y ddeddf nag a fedd hi, a'r penrhydd yn 
rhoddi iddi lai nag a ddylai ; y naill yn dirmygu Duw 
a'i drefn trwy geisio bywyd He nad yw, a'r Hall yn ei 
ddiystyru trwy wrthod ei unig reol i fyw ; y naill yn 
fy w i'r hyn y dylai fod yn farw, a'r Hall yn farw i'r hyn 
y dylai tod yn fyw ; y naill yn ei anwybodaeth a'i elyn 
iaeth yn ceisio gweithio am fywyd, a'r Hall drwy ei an- 
nghydflfurfiad a'r rheol yn profi nad oes bywyd ynddo. 
Y mae un '* dros ei holl fywyd dan gaethiwed," a'r Hall 
" nid yw mewn blinder fel dynion eraill." Y mae un 
yn ymlwytho a gormod baich i'w ddwyn, a'r Hall yn 
feb feelial, yn diystyru acyn bwrw ymaith bob iau. Y 
mae ysbryd a gweithrediad deddfol yn gryf iawn yn y 
byd. Y mae y deddfol yn gosod pob rhinwedd yn ris- 
iau i'w draed i ddringo i ddedwyddwch, heb ystyried eu 
hanmherflF»^ithrwydd yn eu natur, eu diffyg "o gyflawn- 
der, &c. ; nac ychwaith fanylrwydd, eangder, sancteidd- 
rwydd ac anghyfnewidibldeb y ddeddf y mae yn ceisio 
ateb iddi. 

0, ynfydrwydd a thywyllwch calon dyn I Nid oes 
ganddo ond ei hunan yn yr holl weithrediad — cymeryd 
gogoniant Uuw iddo ei hun — gwrieyd Crist o'i rinwedd- 
au ei hun — ^gwneyd cyfiawnder o'i fratiau budronei 
hun, a rhoddi cymaint o ddiystyrwch ar drefn achub 
pechadur ag a all. le, peth mawr yw gwared Cristion 
rhag gwneyd Crist o'i weithredoedd da; -ac os cenfydd 
y rhai hyny yn rhy wael, cyn y rhydd heibio, cais roddi 



TKAETIIODAU, 4C. 

ei rasau yn iawn, &c. ; a phan y gweithir el 
rhydd y eymorth grasol, a'r cynaliaeth yab 
Criat a'i aberth, Wele diiecldiad cryf i yr 
yn y ddeddf, a throi Crist a'i drysoran o'r a 
wysed dy Ysbryd daionns ni 1 dir unionde 
y penrhydd ddim gwell pan y dywed, " 
rhwymau," &c., ac yn lierio pawb nes bydd 
wynaa tragywyddol,oni ymeifl graa yndd 
nerth cadw blant marwolaetli." 



MYFYRDOD Y PARCH. HUMPHREY GWA 
OL DARLLEN YR UCIIOD. 

Ffordd gu] i gnawd yw ffoidd y nef, 

Ond cysegredig yw; 
Gwtr brif ffordd Duw fr duwiol rai 

Gael yma ddedwydd fyw. 

Er culed yw y ffordd i gnawd, 
'Rwy'n dewis hon yn wir; 

Otf arni ogoneddu Daw, 
A myn'd i'r nef cyn hir. 

Arweinier li gan Ysbryd Duw 
'Rbyd ffordd y nef o byd, 

Heb droi ar dde nac as»y law, 
Tra byddwyf yn y l^d. 



EITHAPION PEOHADURU!: 

Ceir dyn yn mhob man ond y He y dylai 
ehwyl mawr ydyw ei gael i'w le ; a phan gt 
nidllai gwaith fydd ei gadw yno. Y mai 
anghywir am Iwybr ei ddyledBwydd, a'i ani: 
yn taio yn nerthol yn ei erbyn. Hefyd, 3 
temt^aiynau, grym traddodiadau, ac enaitl 
yn cydgyfarfod mewn eithaf gweithrediad i 
ynmhell o'i lepriodol; ac nid oea ond g. 
trvy foddion effeithiol a geidw ddyn yn 
Eath wrthwjnebiadau ar ganol llwybr ban 



172 TRAETHODAU, &C, 

WD ar rai oM eithafion pechadurus, croes i Air Duw, He 
y gwelwn luoedd o hii Adda yn ymddyrysu mewn an- 
ialwch, tyllau, ceuflPosydd a phydewau, gan wrthod prif 
ffordd ddirwystr y brenin, yr hon o'i cherdded, pe bydd- 
ent yniydioD, ni chyfeiliorneDt. 

C^B>DD-DOD A GwASTRAPF. — Dym8 ddau angheDfil 
hyll a drwg, mor gas a'u gilydd, ac yn dinystrio rhes- 
wra a dynoliaetb pawb sydd dfan eu llywodraeth. Y mae 
y ddau yn cam-ddefnyddio trugareddau Duw; un yn 
eu caru yn ormodol, a'r Hall yn eu dibrisio yn anfodd- 
og; un yn casglu ac yn eu cadw i ddybenion drwg, a'r 
Hall yn eu gwasgaru i ddybenion mor ddrwg ; un yn 
gwneuthur Duw o'r rhoddion yn He y rhoddwr, a'r lli.ll 
yn dirmygu y rhoddwr wrth eu sathiii; ie, un wrth 
garu, enill, a chadw y byd, yn casdu ac yn colli ei en- 
aid, a'r Hall wrth afradloni ei feddianau yn rhedeg i 
ardaloedd tlodi tymorol ; ac oni achubgras, yn wynebu 
ar wlad y bydd dyferyn o ddwfr oer yn rhy ddrud i V 
bwrcasu ynddi. Nis gwn, pe byddai orfod, pa un i'w 
ddewis ; ond gan nad ydynt yn gyfeillgar iawn ^'u gil- 
ydd, cymervvn hwynt bob yn un. 

1. Uyhydd'dod, — Dywed rhai mai cwh, sef ymgau am, 
yw ei ystyr priodol; os felly, gellir dj'wedyd am dano, 
fel am Nabal, " Fel y mae ei enw, felly y mae yntau.'* 
Y mae y cauwr mor awyddus, a'r eauad mor dyn, fel 
mai prin yn ami y maidd y perchenog ei hun agor y 
clawr; a phan agorir, rhaid dychwelyd bron yn wag- 
law, gan leied y rhyddid; a bernwch chwi pa faint fydd 
rhan y dyeithr. Dywed eraill mai tros y terfyn yw ys- 
tyr y gain Wei, onid rhy wir hyn hefyd ? Myned 
dros derfynau natur, rheswm, Gair Duw^ ac yn fynych 
derfynau gonestrwydd, gan docio eithaf ei derfyn ; 
mentro i haner y clawdd, a pheth rhyfedd os bydd yr 
haner a adawyd mor llydan a'r haner a gymerwyd. 
laith calon y cybydd yw, y cwbl i mi; rhyfedd faint ei 
galon. Y mae cybydddod yn sathru rheolau duwiol- 
deb, moesoldeb, a pharchedigaeth, yn rhoi ei draed ar 
wddf rhwymedigaeth berthynasol, heddwch cymydogol, 
a hunan-ymgeledd naturiol. 0, leiddiad dyn, a gelyu 



:* • :• . <;. .V-'.....: 



TRAETHOOAU, &C, 173 

Duw. Y mae yn eilun-addoliaeth, gwrthod Daw, de- 
wis un yn ei le, ymbyfrydu yn hwnw, talu iddo y deyrn- 
ged briodol i'r gwir Dduw. Duw pawb yw yr hwii y 
meddylir mwyaf am dano, y cerir mwyaf arno, ac yr 
ymddiriedir mwyaf ynddo. Pechod cuddiedig iawn 
yw cybydd dod, llecha yn y cysegr, tyf yn ngwinllan 
Duw, a chydgerdda d Uawer o ddyledswyddau ymarfer- 
ol crefydd. "Deuant ataf fel y daw y bobl — A'u genau 
y dangosant gariad, a*u calon sydd yn myned ar ol eu 
cybydd-dod." — Ezec. 33. 31. Gelwir ef, " Byw yn gyn- 
il." Cyfrifir ef yn llai na phechod; y mae bron o gyr- 
haedd dysgyblaetb ; pan y gwybyddir pa le y mae, an- 
hawdd fydd dyfod ato; pan y deuir ato, anhawdd fydd 
ymaflyd ynddo ; a phan ymaflir ynddo, peth rhyfedd 
OS na lithra o'r gafael fel llysywen. 0, bechod dichell- 
gar; lladdodd filoedd drwy sugno eu gwaed. Oni 
chwilia Duw hyn allan ? 

Yr ocbr arall yw gwastraff, — Aiff y gwastraffwr i'r 
pwrs, a chymer oddiyno y rbyw oreu, sef yr aur (Esa. 
48 : 6) a gasglwyd gan ei henafiaid drwy chwys a llafur, 
a gwasgar hwynt mewn llwybrau annymunol, ac i gan- 
lyniadau dycnrynllyd, os nid dinystriol. Y mae y 
gwastraffwr y rhan amlaf yn ooUedu qI gymydog, yn 
ysbeilio ei wraig, yn tlodi ei blant, yn niweidio ei gwm- 
peini, yn tyuu mellditb i'w dy, yn difa ei gysuron, yn 
iladd ei gorpb, ac yn damnio ei enaid. Y mae yr af- 
radlon yn troi ei fendithion yn felldithion, ei drugar- 
eddau yn farnedigaethau, ei gysuron yn ofidiau, ei rad 
roddion yn fawr ddyledion erbyn dyddy farn,ei ddydd 
yn nos, ei ryddid yn rhwymau, ei win yn wermod, ei 
iecbyd yn glefyd, ie, ei fywyd yn angau. Ob ! adyn, 
yn troi pethau da i'w ddinystr a'i wae ei bun ; y mae 
yn treulio mwy o bethau tymorol na neb, a llai o'u bol 
er hyny arno na neb ; yn gyffredin, dinystrwr yw ei 
dduw, sef ei fol. — Pbil. 3:19. A pha ryfedd y bydd ei 
ddiwedd yn ddistryw ? Nid yw cynaliaeth deg o ddyn- 
ion yn ddigon iddo ef ei bun ; eto gwna y gwanaf o 
bonynt fwy tuag at ei gynal nag ef. Dyma drueni blin, 
afon trugareddau yn rbeJeg i ardaloedd mor ddiffrwyth 



174 TRAETHODAU, AC. 

a lleidiog. Ei arglwydd vw chwant, ei reol yw blys, ei 
waith yw distrywio, ei gyiiog yw tlodi, anmharch, gofid, 
afiechyd a marwolaeth. .-^.^ 

Difegynodd al'radlonrwydd lawer un o balas prydferth 
i fwthyn myglyd, o ddillad heirdd i fratiau llychlyd, o 
gwmpeini y goreiion i'r gris isaf o'r dogbarth gwaelaf ; 
o hen gar trefey lies ei dadau yn grwydryn aumharchus, 
heb wely dano ond y ddaear, ua th6 uwch ei ben ond 
y ffurfafen. 0, yr anrhaith a wna gwastraff! gyr ei 
gaethwas o blith y rhai dedwydd, a gwna iddo aros 
mewn lleoedd ac agweddau ag a dynai ddwfr o'r gallestr 
wrth feddwl fod creadur rhesymol wedi ei ddarostwng 
i'r fath drueni. 0, ddinystrwr dynoliaeth ! Oddi- 
wrth yr hyn a ddywedwyd, gwelir yr eithafion afres- 
ymol a dinystriol y mae llawer o uchder llwch y byd 
wedi eu darostwng iddynt. Arglwydd y greadigaeth 
yn gaethwas i gareharor y diafol ; yr anrhydeddusaf ar 
y ddaear dan arglwyddiaeth un condemniedig pechod ; 
ie, gogonianfc y byd yn ymdroi mewn pydewau mor af- 
lan na ddaw creaduriaid afresymol yn agos iddynt. 
Pwy na ryfeddai wrth y darostyngiad ? Pwy na wylai 
wrtti yr iselder ? Pwy na ddiolchai am Iwybr i godi ? 
A phwy na chanai am drefn i gadw rhag syrthio mwy ? 



>^^ 



EITHAFION PECHADURUS. 



Byd a Chrefydd. — Gellid meddwl fod ymaieuo an- 
nghydmarus, oblegid nad yw yn ddichonadwy gwyro i 
un math o ormodedd mewn crefydd. Ar amryw olyg- 
iadau nis gelhr. Dylai crefydd gael y lie blaenaf ; prif 
orchwyl yr oes a ddylai fod byw yn dduwiol; peth 
gwerthfawrocaf meddwl a chalon pob dyn a ddylai 
crefydd fod. A phwy by nag a esyd unrhyw beth o 
flaen crefydd, neu yn gyfartal A hi, ni bydd y dyn 
hwnw yn well o^i grefydd. Delw Duw, dedwyddwch 
dyn, gogoniant gwlad, ac anrhydedd cymdeithas, yw 
gwir grefydd. Blaenffrwyth Paradwys, dechreuad nef- 



TKAETHODAT, iSjC. l75 

oedd, ie, ffynon ddysglaer, a'i gwreiddyn ya m6r gwyn- 
fyd, yw crefydd bur. Yr hanfod ddwyfol yn dri o ber- 
sonau yw gwreiddyn crefydd iawn ; ac er hyny y mae 
y fath beth ag i grefydd yn ei chylchoedd allanol daflu 
pethau o'li He, er niwed ac anghysur. Y mae yr hwn 
sydd heb ddarbod dros yr eiddo yn waeth na'r an- 
nfi[hredadyn. Pwy na chanmojai Mair ? Wei, gwir ; 
a phwy na wel eisiau Martha hefyd ? Gwnaeth Duw 
bob peth yn deg yn ei amser, a dyma yr unig adeg y 
mae yn deg. Y mae gan bawb gorph ac en aid, y byd 
presenol a'r byd tragywyddol ; gan hyny, rhaid edrych 
ar ol y naill a'r Hall. Y mae esgeuluso diwydrwydd, 
llafur, gofal, a doethineb gyda phethau tymorol, o dan 
rith ymroddiad crefyddol, yn dwyn canlyniadau gofid- 
ns, megys analluogi y cyfryw i esgyn i anrbydedd, 
parch a defnyddioldeb, ac yn achlysur o lycbwino cym- 
eriad y crefyddwr a'l grefydd hefyd (2 Tim. 3 : 7 — 12), 
ac yn ei osod mewn sefylla nas gall gynorthwyo y tloa- 
ion, na chynal achos y Cyfryngwr yn ei bethau am- 
gylchiadol. Rhyfedd yw twyll calon dyn ! Tyn ddrwg 

dda, gwenwyn o f61, a marwolaeth o fywyd ; try ras 
yn drythyllwch ; pecha wrth gyflawni ei ddyledswydd- 
au; niweidia ei hun, dianrhydedda Dduw, ac anghys- 
ura ei berthynasau a'i gydnabod, a hyny gyda math o 
ymarferiad a phethau crefyddol. Tywysed doethineb 
ni ar hyd canol Uwybr barn, fel na wyrom ar dde nac 
aswy. Ond i'r ochr arall y mae y nifer luosocaf o 
ddynolryw yn gogwyddo — y byd yw y cwbl. Ac os eir 

1 ofyn am drugaredd, a derbyn y cymnn ar wely angau, 
dyua ddigon. 0, y siomedigaeth a gaiff miloedd yno ! 
Clywais am heliwr, pan ofynwyd iddo, a oedd efe ddim 
yn meddwl fod arno eisiau crefydd, yn ateb, " Os caf 
ddywedyd tri gair wrth farw, bydd genyf ddigon o 
grefydd, sef, ' u, Dduw, bydd drugarog wrthyf bech- 
adur.'" Tri gair a gafodd ddywedyd. Pan wrth. 
heli», neidiodd y march dros graig fawr, ac wrth fyn- 
ed drosodd, gwaeddodd, " Y diawl a gymero y cwbl." 
Dyna y tri gair. Pa reswm i neb swpera ond ar fwrdd 
yr iivvn y gweithiwyd iddo ar hyd y dydd ? Pa syn- 



"176 TBAETHODAtJ, AC. 

"wyr cael nefoedd wedi marw, ar ol teithio pob mynyd 
<^o r oes i le arall ? Pa gyfiawnder cael medi gwell peth 
inag a hauwyd ? Pa gysondeb dysgwyl y He goreii, a 
iphob agwedd a gweithrediad am oes gyfan yn dywedyd 
vnas derbyniref? laith agwedd miJoedd 3'dyw, Nid oes 
"^yd ond hwn; nid yw iachawdwriaeth yn werth myn- 
yd o amser i ymofyn am dam* ; chwedl a dyfais dynion 
penffol i dwyUo y wlad yw cyhoeddi hon ! oferedd yw 
<5olli amser i gael moddion gras ! "Segur, segur yd- 
ych," medd Pharaoh, ac y mae niwy o Irodyr ganddo 
/nag sydd gan lawer un. 

Owesgir ar derfynau dydd yr Ar^lwydd; nis gellir 

;ymuniawni boreu Sabboth, gan effeithiau Ihifur yr 

wythnos a aeth heibio; a rhaid parotoi yn gynar y 

^rydnawn i orphwys, er addasu at waith yr wythnos i 

•ddyfod. Boreu Sabboth, am uaw o'r gloch, gellid 

cneddwl fod yr holl deulu wedi marw. Boreu ddydd 

Llun, am bump neu chwech, gellid meddwl fod yr ad- 

.gyfodiud wedi cymeryd He. Boreu Sabboth, gellid 

juieddwl fod yr holl deulu wedi gorphen eu gwaith am 

byth ; ond boreu Llun gellid meddwl fod pawb o ran 

-^ei oes yn Methuselah, ac o ran ei waith yn Alexander 

Fawr! Cawod o wlaw, ychydig gur yn y pen; i>, 

'weithiau, heb bin o esgus, ond diogi, yn peri colli 

<moddion gras am Sabboth cyfan ; ond erbyn tranoeth, 

'Hi rwystra cawod o eira hwy ; delir ati er gorfod rhwymo 

' .;y pen a napcyn, agadewir y diogi rhwng dillad y gwely 

wrth godi. A ellir yn briodol gymwyso y pethau hyn 

:at berchen enaid? Ai dynion i fyw byth mewn byd 

. aiall sydd fel hyn ? A oes yn Nghymru y fath dylwyth 

-'di-dduw a hyn ? Ai creadur a wnaed i fwynhau Duw 

yw hwn ? Ouid yw ffurf corph dyn ar i fyny yu dang- 

08 mai i bethau uchod yn benaf y gwnHed ef ? Uch- 

''der llwch y byd yw ei gorph, ac uwchlaw llwch y byd 

y dylai fod ei drysor a'l galon ef. 0, ynfydrwyddl 

treulio oes gyfan gyda phethau a'i gedy yn ddiymwared 

yn y bwlch y bydd mwyaf o eisiau cymorth ; ie, pethau 

•a fyddant fel picellau tanllyd a saethau gwenwynllyd 

jyn rhwygo yr enaid, ac yn fflamio uffern i ryw eithaf- 



TRAETHODAU, &C. 177 

oedd boenau anamgyffredadwy byth ! 0, fFolineb, 
dewis yfed gwenwyn o herwydd rhyw felusder twyllod- 
rus fydd byth yn rhwygo y coluddion, yn Uadd bob 
moment, ac heb orphen lladd yn dragywyddol! " Pa 
lesM i ddyn os eniU efe yr holi fyd, a cholli ei enaid ei 
hun ?" — Mat. 16: 26. Dyged yr Arglwydd ni i afael 
pethau cadarnach na'r rhai sydd yn myned heibio; 1 
loan 2: 17. Pethau sicrach na pherchen aden ; Diar. 
23 : 5. Pethau rhagorach na bwyd a diod; Rhuf. 14 : 
17. Pethau hwy eu parhad nag oes; 1 Tim. 4; 8. 
Pethau uwch na'r ddnear ; Col. 3:2. A phethau 
gwerthfawrocach na byd o berlau; Job 28: 15 — 19. 



Arglwydd grasol, er mwyn lesu, 

Gwrando weddi daer yn awr, 
Ac na omedd im' dy Ysbryd 

I fy arwain ar y Ilawr, 
Heb gybydda nac afradu, 
■ Am fynydyn gyda 'th waith, 
Na cham-arfer byd na chrefydd, 

Yw 'nymuniad ar fy nhaith. GwALCHMAl. 



«•-♦"< 



EITHAFION PECHADURUS. 



Y DiOG a'r Trafperthus. — Dymaddau beth gwrth- 
wynebol i'w gilydd, a phechadurus; ni wna y naill y 
peth a all y Hall, a gwna y Hall fwy nag a all ; ni wna 
y naill a ddylai, a gwna y Hall fwy nag a ddylai ; y mae 
y naill yn niw^eidio ei hun trwy beidio gweithio, a'r 
Hall yn niweidio ei hun trwy weithio gormod. An- 
hawdd iawn i'r naill argyhoeddi y Hall,.oblegid edrycha 
y naill ar fai y Hall, a'r dibechod yw y goreu i daflu 
ceryg; ond yma nid yw i*w gael. Pa un o'r ddau yw 
y pechadur mwyaf, nis gwn. Os gofynir i'r diog, y 
traflferthus yw ; ac os gofynir i'r traffer thus, y diog yw, 
Ond ceisiwn ddangos i'r ddau bob un ei ochr ei hun, 
gan obeithio y bydd y drych yn gywir ac effeithiol : 

1. Y Diog, — 1 mae yr enw yn swnio yn farwaidd a 



178 TRAETHODAU, &C. 

swrth ; rhaicl gostwng y tarod i lawr i swnio y gair. 
Sylwer, nid ydym yn rhoi yn erbyn esmwythder ang- 
enrheidiol dynoliaeth yn ei dymor priodol, ond diogi 
pechadurus. Ehyfedd yw yr ystnmiau a wna y diog 
arno ei hun wrtli wneuthur y peth lleiaf ; efe sydd ya 
son mwyaf am weithio. Tybia ei orchwyl yn galetach 
na gwaith neb, a dysgwylia gael ei ganmol gan bawb ; 
ac OS na wnaut frys, ni fedd bwyll i aros, ond tyr allaa 
i ganmol ei hun ; ac os ciedir ef, gellir meddwl na bu 
ei fatii ar y ddaear er dyddiau yr enwog Paul. Ond 
rhag eich twyllo, edrychwcli ar y gwaith yn hytracli 
na gwrando ar y gweithi wr. Mewn gwirionedd, pe bydd- 
ai mor lleied o bob peth a gwaith yn ei ddigoni, bydd 
yn hawdd iawn ei gadw. Da chwi, edrychwch acw : 
mae ei osgo yn annyben, fel pe b'ai wedi tori asgwrn 
ei gefn, yn tuchan, yn ymestyn, yn cwyno ac yn ach- 
wyn wrth godi ei damaid o'r phiol i'r genau; Diar. 
26: 15. Y nieistr a ddyggwyl fwyaf o waith yw yr 
hwn a wnai leiaf pan yn was ei hun. Yr hwn a wna 
leiaf ei hun yw yr hwn nis gall neb wneuthur digon 
iddo. O'm rhan i, gwell genyf fod yn was i bawb na^ 
i'r diog, a gweithio gyda phawb na'r diog. Hawdd ei 
adnabod mewn tyrfa, a buan y nodir ef allan yn y llu- 
aws. Dywed ei ddillad pa fath un sydd danynt; es- 
bonia ei waith y fath un a'i gwnaeth; dengys ei wedd 
doraeth ei waeledd. Y mae ei ddillad yn garpiau o'i 
gwmpas; Diar. 23: 21. Un pwyth mewn iawn adeg 
a ragflaena lawer deg. Y mae ei dy yn adfaelion, ac 
yn gollwng defni ; Preg. 10: 18; y dodrefn yn braenu, 
y dillad yn pydru, y wraig yn ymgynhyrfu, a'r plant 
yn ymlechu o ffordd y defni du. Gwelir drain yn ei 
faes yn lie egin, a danadl yn lie ffrwythau, a'r fagwyr 
amddiffynol ar lawr; Diar. *24; 30, 31. Os oedd yno 
rywbeth heblaw drain a danadl i'w gael yr oedd pob 
rhyddid i anifeiliaid y cymydogion i'w gymeryd. Dyma 
gaulyniadau diogi. Beth ond tlodi sydd i'w ddysgwyl 
o hyn ? Pedair ffordd sydd i fyw, cloddio, cardota, 
etifeddiaeth, neu ladrata. Cloddio nis gall y diog, os 
credir ef. Cardota nis myn, etifeddiaeth r.i fedd, ond 



'vV >-".i":^v. 
■V , ;■ ^ v.- .' 



TRAETHODAU, &C. 1?9 

aDaml ; gan hyny, gwelir o ba le y caiff ei damaid. Di- 
chon nad yw yn lleidr unioiigyrchol, eto nid yw fawr 
well, wrth ystyried pob peth, o herwydd gwasga ar ei ber- 
thynasau a'i blant, iieu pwysa ar ewyllys da ei gymyd- 
ogion, neu y plwyf, gan ysbeilio yr afiach, yr hen, yr 
amddifad a'r weddw, o'u rhan. Y mae y diog yn hyn- 
od am ei esgusodion ; nid oes derfyn ar eii rhif, na di- 
ffyg ar ei synwyr yntau iV dangos. Wrth eu traethu 
y mae ei dafod fel y drych mwyhaol, yn dangos clwpa 
pin gymaint a'r Wyddf'a. Dyvved, Y mae Hew mawr 
ar y ffordd, fe'm lleddir; a pha ryfedd iddo lechu yn 
ei gongl, canys peth i ffoi rhagddo yw y Hew. Ond pa 
bryd, tybed, y newidiodd y Hew ei ffau o'r goedwig i'r 
heol ? A phwy oedd y dewr a allodd ei bysbysu ef am 
y bwystfil ? Y mae yii dda gan y diog am ei fywyd; 
ond pe Heddid ef, fe laddwyd ei well lawer gwaith. Y 
mae Hewod ei ddychymygion ef yn waeth na llewod 
creadigaeth Duw. Gwna y diog ei boced yn wag, a'i 
fwrdd yn llwni. Ac Och ! y mae 11a wer mewn ystyr 
ysbrydol yn nghylch pethau tragywyddol eu heneidiau 
anfarwol yn cyfateb i'r desgrifiad uchod, yn treulio eu 
hamser, yn gwario eu breintiau, yn cysgu yr haf, yn 
gorwedd y cynhauaf, &c. * * * Ac wedi hyny ceir 
tragywyddoldeb o ofid a gwae i esbonio beth yw cysgu 
dydd gras, ac esgeuluso iachawdwriaeth. 

2. Trafferthus, — Dyledswydd pob dyn yw bod yn 
llafurus gyda ei orchwylion tra y can lata ei iechyd a'i 
oedran. * * * Y mae gweithio yn briodol i ddyn 
yn mhob amgylchiad, cyn y cwymp fel creadur gldn, 
ac ar ol y cwymp fel creadur syrthiedig. Eto, geHir 
rnyned yn rhy bell ar y ffordd hon mewn dau beth: 
(1.) Gofal gormodol y meddwl am bethau na welwyd 
erioed, ac ni wyddys a welir hwy byth. Dychymygion 
yn arlunio pethau i'r meddwl na welir hwy byth. Byw 
wrth y can' mlynedd, ac nid wrth y dydd ;^treiddio i 
ororau y gwagle mawr; sylweddoli pethau na welir 
byth ; ymlwytho a baich o ofidiau nad ydynt mewn 
bod, ac ymlenwi A mwynhad nad yw; ceisio adeiladu 
cestyll yn yr awyr. Bwriada fyned i gyfryw ddinas; 



( 



•\ 



N 



180 TRAETHODAU, AC. 

ond pa le? Erys yno flwyddyn ; ond pwy a roes y 
lease? Marchnata, pwy a wyr? ac en ill, pwy a ddy- 
wedodd? Ni fedr efe gael llonydd ar ei wely. "Cyf- 
oeth y cyfoethog ni ad iddo gysgu," gan ofn na chaiff 
yr hyn nid yw ganddo, neu y cyll yr hyn sydd ganddo. 
i mae yn methu cysgu, neu yn breuddwydio wedi 
cysgu, ac mewn trafferth flin yn barhans. laith ei 
feddwl ydyw, Nid oes neb yn gofalu am ddim ond myfi 
fy hunan. (2.) Llafur gormodol y corph ; codi yn 
ibreiiacb, a diiyn yn hwyrach nag y gall natur ddal. 
Gorphwys, medd natur; gweithio, medd awydd; llon- 
ydd web, medd corpb ; llafurio, medd chwant; rboi 
heibio, medd rbeswm ; dal ati, medd blys. Er nad oes 
iddo na mab nac wyr, eto, wrth edrycb ar ei dra- 
fferth, gellid meddwl fed ganddo gymaint o blant ag 
Isban o Bethesda ; cymamt o wyrion ag Abdon, mab 
Hilel ; cymaint o wragedd a Solomon, a chymaint ym- 
erodraeth aa: Alexander Fawr. Mae ei oes yn un linell 
o lafur, a'i fywydd yn ysbaid o ofid; m^r ei esgyrn yn 
sycbu, hawddgarwcb ei wyneb yn cilio, a'i srefn yn 
crymu o dan faicb ei fywyd, ac heb gymeryd mynyd o 
amser gyda pheth nas gall ei hebgor beb golli ei enaid 
dros byth yn uffern. 

Y DIOG. 

Gwlith falwen* a glwth fulyn — yw *r segur, 
A sarug ddwndrog un ; 
Fel gorddor ar ei golyn, 
Pader ni dd*wed y pwdr ddyn. 

Y GWASTRAFFWR. 

Heb seibiant na ffyniant ffydd — ei ben, 
Ymboena hwn beunydd ; 
Yn crafu heb fawr grefydd, 
■ A marw heb ddim ryw bryd. 



* Sluggard. Humphrey Gwalchmai. 



TRAETBtODAU, &C. 181 



EITHAFION PECHADURUS. 



Y Grwgnachlyd A'lt DiDEiMLAD. — Y mae pob 
peth a wnel Duw a dynion yn faich ar y cyntaf ; ond 
ni effeithia dim o honynt ar yr olaf. Y mae un drwy 
ei oes yn gorwedd fel Isaachar rbwng dau bwn, a'r Hall 
fel asen wyllt yn chwerthin am ben lluaws tref. Mae 
un yn sugno gwenwyn o bob benditb, ac yn llenwi ei 
gwpan A chwerwedd o bob trugaredd, a'r Hall yn chwar- 
eu yn gellweirus gyda phob peth fel €u gilydd. Ni 
chaiff y naill na'r Hall air da gan neb. 

1. Y Orwgnachlyd. — Y mae rhyw swn garw, anni- 
olchgar ac anniddig yn y gair ei bun ; ac er gogoniant 
i'r iaith Gymraeg, y mae natur y peth yn cael ei ddes- 
grifio ynddo. Toriad allau anniolchgarwch, mewn 
geiriau ac agweddau, yn erbyn pob peth a roddir ac a 
wnelir i'r cyfryw ddyo, ydy w grwgnachrwydd. Dyna 
y desgrifiad byraf a allaf roddi o bono. Dyledswydd 
dyn yw defnyddio pob moddion cyfreithlawn i ocbel 
gofidiau, a chyrhaedd mwynhad ; a dylai erfyn yn os- 
tyngedig ar Dduw ysgafnhau y baich a deimlwn. Ond 
mae y grwgnachlyd yn myned raor bell a difrio doeth- 
inebDuw; ei iaith yw, ]Slid uniawn ffordd yr Ar- 
glwydd ; nid yw yr hwn a drefnodd bethau fel y maect 
yn addas i'r fath orchwyl ; yma y mae y coll ; ac^w y 
mae y gwall. ! pwy a all oddef i'r hwn na fedr lyw- 
odraethu eigaban bach ei hun, i ymddigio am na cbti 
awenau y bydoedd i'w law. Nid yw yn ystyried mai 
trugareddau Duw sydd yn ei gylchynu bob dydd a nof. 
Pwy bynag sydd yn cael chwareu teg, cam y mae ef yn 
gael oddiar law pawb. Y mae pawb yn cael gwell byd 
nag ef ; hwn yn cael, y Hall yn derby n, a'r trydydd yn 
mwynhau, pan y mae efe yn wrthodedig gan Greawdwr 
a ehreadur ; ac oddiar ei ddychymyg anghy wir, a'i ys- 
bryd anniddig, a'i galon anniolchgar, chwerwa iddo ei 
hunan flaenflfrwyth addfed trugareddau rhagluniaetb, 
a Heinw ei gwpan t bresych gwylltion a fagwyd yn 
ngardd ei feddwl drwg ei hun. Y mae y grwgnachlyd 



182 TRAETHODAU, AC. 

inorddyeithr i bleserau hyfryd boddlonrwydd ag ydyw 
yr Esquimaux druaiu i'r cylch poeth. Yn mhellach, 
y mae ymddygiad y tuchanwr, fel un yn liaeddu pob 
peth a gatfo. Gwneler cymwynas iddo, eto ni fedr gan- 
fod ; ie, taler iddo dda am ddrwg, bona ei fod yu 
haeddu hyny. Grwgnach ydyw un o'r pechodau di- 
elw yn y byd ; grwgnacb o eisiau cael mwy y w y ffordd 
debycaf i gael llai. Y mae grwgnachrwydd yn cau 
drysau yr bael, yn rhewi ymysgaroedd y tirion, ac yn 
cloi i fyny glustiau yr hwn y mae ganddo beth iV gyf- 
ranu. Y mae yn digio Duw, ac yn ei arwain yntau ei 
bun i wlad nad oes ynddi un dafn o ddwfr oer. O I 
amynedd diderfyn y Duw mawr I pan yn goddef y fath 
ymddygiad oddiwrtb bryfyn y domen — un a haeddodd 
fflamiau, er byny yn ngbanol trugareddau yn ddigon 
wyneb-galed i ddirmygu a chablu y rboddwr, o eisiau 
cael mwy ganddo. 

2. F Dideimlad, — Diau y dylid wylo megys heb 
wylo; Jbiwenbau megys heb lawenhau ; prynu megys 
heb feddu ; myned heibio i glod ac anghlod; peidio 
ymddyrchalu drwy barch, nac ymwylltio o herwydd 
anmharch ; ac ymddwyn fel Saul yn eu hwyneb: "Ni 
chymerodd ele arno glywed hyn." Ond am y dideim- 
lad, y mae hwnw yn uebyg i Quintins Fabius Maximus, 
pan y clywodd fod adeilad wedi syrthio ar ei wraig a'i 
fam-yn-nghyfraith, y rhai a garai efe yn fawr eu Uadd 
ill dwy, a'i fab ieuengaf yn yr un oriau wedi marw 
mewn lie arall, ni chyfnewidiodd ei wynebpryd un 
gradd, ac aeth vn mlaen gyda ei orchwylion cyffredin 
fel o'r blaen. Onid oedd yma ddideimladrwyda annir- 
nadwy i'r cyflfredinolrwydd o ddynion beth bynag. Y 
mae toraeth o galedwch ac anystyriaeth yn y dyn di- 
deimlad, yr hyn sydd yn ei anghyfaddasu yn hollol i 
dosturio wrth y truenus; y mae efe fel cnu gwlan 
sych Gedeon ; pan y mae y byd teimladwy yn ymdrochi 
mewn dagrau, ni chaniato efe i natur gael ei rhediad 
arferol ; nid oes ynddo, ac ni wneir ganddo yr hyn sydd 
briodol i ddyn. Un o'r rhywogaeth yma oedd Horpo- 
lus, yr hwn a wahoddwyd i swpera gan Astyoges, a 



TRAETHODAU, &C, 183 

phan ddaeth i'r ystafell, beth oedd y swper ond dau fab 
y gwahoddedig, wedi en trwsio yn barpd ; ac er myn- 
egu iddo beth oedd iV fwyta, eisteddodd i lawr a bwy- 
taodd ei swper arnynt gyda y cwmpeini,heb un arwydd 
cyffroad ar ei deimladau. Dyna ddideimladrwydd 
gwarthus. Y mae y dideimlad fel y lefiathan, " yn gal- 
ed ei galon fel careg, a chaled fel darn o'r maen isaf i 
felin; eleddyf yr hwn a'i tarawo ni ddeil; efe a gyfrif 
haiam fel gwellt, a phres fel pren pwdr; ni phar saeth 
iddo ffoi, ceryg tafl a droed iddo yn sofl/' Gall edrych 
ar ei gyd-ddynion o dan ddialedd barnau Duw heb un 
cyffro ; cylchyner ef d saethau pigog, eto ni theimla 
efeddim; pentyrer ar ei ben farwor tanllyd caredig- 
rwydd, drachefn, ond ni bydd arno un arwydd o gyf- 
Dewidiad. Caner iddo bibellau, ni theimla awydd 
dawnsio ; cwynfaner iddo alarnadau, ni wela efe. Y 
mae fel y pysgod a ddesgrifia Aristotle, y rhai er brathu 
tryferau i'w hystlysau, ni ddeffroant o'u cwsg. Felly 
mae y dideimlad, nid yw holl amgylchiadau cymysged- 
ig y byd hwn, na'r darluniad a gawn o sefyJlfaoedd y 
byd anweledig, yn ei eithafion cyffrous, yn dylanwadu 
nemawr ar ei alluoedd teimladol ef. x mae y pellaf- 
oedd hyn sydd yn perthyn i ddideimladrwydd, mor 
ddyeithr fel nas gallaf ei ddarlunio na'i ddeall; a'm 
gweddi ydyw, Na ddeued fy enaid byth i'w gyfrinach 
na'i agwedd. 



EITHAFION PEOHADURUS. 



Yr EauD A'R DiOHBLLGAR. — Dyma ddau hynod 
beryglus i'w cymydogion, a niweidiol iddynt eu hun- 
ain, er fe allai fod y dichellgar yn fwy peryelus i eraill, 
pan mai yr ehud a wna fwyaf o gam a cholled iddo ei 
hun. Mae yr ehud yn ddigon disynwyr i gymeryd ei 
arwain gan bawb ; a'r dichellgar mor gyfrwys fel na 
chymer gyngor gan neb. Mae y naill yn tywallt allan 
ei holl feddwl mewn byrbwylldra, a'r Hall a gw^n ar ei 



184 TKAETHODAU, AC. 

wyneb yn brathu y galon A dager bradychwr ; un fel 
colomen ynfyd heb galon, a'r Hall fel y sarph wenwyn- 
ig, heb ddiniweidrwydd. Y mae flfolineb y naill, a di- 
chell y Hall i'w hofni a'i gochel. 

1. Yr Ehud, — Mae llawer un yn iselhau ei hunan, 
ac yn gwaradwyddo eraill drwy ei diwydrwydd yn ym- 
ofyn^ chwHio, traethu, a barnu materion pobl eraill. 
Y. raaent yn cadw gwinllanoedd nad yw eiddynt, heb 
11 n an gen am eu gwasanaeth, nac un gwobr am eu Haf- 
ur ofer ond euogrwydd cydwybod, casineb cymydog- 
ion, ac anfoddlonrwydd Duw ; pan ar yr un pryd y 
mae eu gwinllanoedd eu hunain yn eithaf annhrelnus, 
a hyny am fod eu perchenogion oddi cartref bron hell 
ddyddiau eu bywyd. " Y neb with fyned heibio a ym- 
yro A chynen ni pherthyn iddo, sydd megys un yn cy- 
meryd ci erbyn ei glustiau." — Diar. 26 : 17. Paham y 
Hafuria neb ar faes arall heb ei eisiau, a heb gyflog na 
diolch, pan y mae ganddo ddigon o waith gartref? 
Gwrandawn yn hytrach ar bregeth y Crynwr : "Edrych- 
ed pawb at ei orchwyl ei hun." *'^Ie," meddai arall, "y 
mae hyny yn Hawn ddigon." Y mae llawer, ar ol cael 
y manteision goreu, nas gallant ymddyddan am bum' 
mynyd A boueddwr teilwng heb waradwyddo eu hun- 
ain a'u teuluoedd, a dwyn penllwydni eu rhieni mewn 
tristwch i'r bedd o'r diwedd. Mae yr ehud yn ddi- 
gyngor ; nid oes ganddo gyngorlys o'i fewn ei bun ; ac 
y mae yn rhy falch i gymeryd cyngor o'r tu allan iddo 
ei hun; at5 felly y mae mewn perygl bob awr. " Yr 
ehud a goelia bob gair." Ni chwilia ddim er ei adua- 
bod yn well ; mae fel y plentyn yn dewis y ddimai yn 
He y penadur. Un byrbwyll a dall ydyw efe, heb gyng- 
or ha barn yn eisteddfod ei feddwl, ar unrhyw achos, 
Yr ehud a farn beth cyn ei weled; penderfyna beth 
cyn edrych arno ; canmola beth cyn ei brofi ; llwnc 
beth cyn ei archwaethu, &c. ; byr ei bwyll ydyw efeam 
bob peth. Gwell fyddai iddo wrando ar eraill, yn hy- 
trach na rhuthro dros ddibynau dinystriol i ofid a 
gwae. Os edrychir arno mewn ystyr ysbrydol, y mae 
yn ddigon i beri i'r galon dori yn ddrylliau ; y mae heb 



TRAETHODAU, &C. 185 

adwaen pethau ei fywyd na phethau ei ddinystr. Ei 
ddeall dan orchudd, a'i gydwybod wedi ymddyrysu, ac 
yntau ar fin ceulan distryw, yn chwareu m9r gellweir- 
us a phe Vai allan o bob perygl. Ow ! druan, y mae 
yn ffolach na'r ych, ac yn ddylach na'r asyn ei hunan. 
Duw a drugarhao yn fuan wrth lawer o'r cyfryw fodau 
cyfrifol, drwy lewyrchu goleuni y rhai byw yn eu 
meddyliau, a'u troi o dywyllwch iV ryfeddol oleuni ef. 

2. Y Dichellgar. — Y tnae flPordd hwn yn gyffredin 
olwg pawb ond Duw, y diafol, ac efe ei hunan; Uun- 
ia ei ystrywiau dinystriol yn ei galcn ei hun, yn yr hon 
y mae dyfnderoedd o ddirgeledigaethau cuddiedig. 
" Ceudod, neu du-mewnol feddwl, " a chalon pob un 
honynt sydd ddofn." — Salm 64 : 6. Gellid meddwl 
ar ei wyneb fod heddwch, goleuni, a chysur yn gorlen- 
wi ei hoU diriogaethau, ond erbyn eu chwilio, ceir yno 
ardaloedd na tliywynodd yr haul erioed arnynt. Y 
maent fel Edom a Bozra, pa Israeliad bynag a ddelo 
iV cyffiniau, gellir dywedyd am • dano, ** Darfu am ei 
obaith/' Y mae ei galon ddichellgar mor wahanol iV 
wyneb gweniaethus, a'i fwriad mor anghydffurfiol A'i 
eiriau, fel y twylla ei gymydog yn ddidrafferth. Efe a 
ladd tan wenu, bradycha y diniwed A chusan ; mae 
ganddo wisg dafad a chalon blaidd ; geiriau cyfaill a 
gweithredoedd gelyn ; llais tirion Jacob ond dwylaw 
geirwon Esau. " Llyfnach yw ei enau nag ymenyn, a 
rhyfel yn ei galon ; a thynerach yw ei eiriau nag olew, 
ahwyntyn gleddyfau noethion." — Salm 55: 21. Ehydd 
laeth iV yfed, a phwya hoel i'w arlais. Ac os datgudd- 
ir ei ddichellion, ceisia eu cuddio A lleni tewion o es- 
gusodion, megys nad oedd efe yn meddwl dim drwg, ac 
mai felly y dygwyddodd pethau droi, &c. Tebygi daflu 
y clust-dlysau aur i*r tan yn ddigon diniwed, ond ryw 
fodd, er mawr syndod, daeth allan yn Ho; rhyfedddro. 
Os oedd bai ar rywun am hyn, gellid meddwl mai ar y 
tdn yr oedd hyny. 

Y mae holl deymas Satan yn gorphwys i fesur mawr 
ar ddichellion ei gynlluniau; ac fel y cyfryw mae y 
dichellgar yn ymdebygu iV dad diafol. " Oas y w y 



I 



'^ 



186 TRAETHODAU, AC. 



dichellgar." Cas yw ei ymddygiadau at eraill, ac nid 
ydynt yn teilyngu ond casineb pawb a ddelo i gy- 
ffyrddiad ft hwy. 

Y mae y dichellgar yn oeri cvfeillion, yn gwarad- 
wyddo cyfeillion, yn bradychu ymadiried, yn diffodd car- 
iad, ac yn dinystrio cynxieithas ; ie, y mae yn gwneut^- 
ur y byd yn faes brwydr, a'i holl drigolion yn benben 
A'u gilyda. Dylem ddiolch i Dduw am y Uonyddwch 
a'r tengnefedd ydym yn ei gael, wrth ystyried gymaint 
ddefnydd, tueda a mantais i fradychu sydd yn bod 
yn mhob rhan o'r wlad. 

Pe yr edrychem ar natur, nod, a niwed dichell dyn 
tuag at Dduw, a'i ddeddf, a'i Fab, a'i efengyl, gweiem 
ei annhraethol ddrwg. Dyma eithafion anfesaradwy o 
ddrygioni; cynllunio dichellion i gael Daw o dan 
draed, ei orsedd a'i gyfraith yr un modd, ac i ddwyn ei 
Fab a'i efengyl i warth a gwaradwydd ac anfri bythol, 
a'i enaid ei bun i ddyfnderoedd distryw ar unwaith ; 
dyma eithafion anfesuradwy ! Onid yw amynedd Duw 
yn f6r diderfyn, pan y mae yn goddef y fath yma i an- 
adlu am foment yn ei awyr I Ac yn sicr fe fydd gras 
a gallu trugaredd Duw trwy lesu Grist yn destyn syn- 
dod y gwaredigion mewn gogoniant, wrth gono beth 
oeddynt yn eu sefyllfa bechadurus yn y byd. 



GWEDDI AM UNIONDEB. 



Rhag bod yn ehud ffiaidd, ffol, ^ 

Dysg im' ystyriol wrando; 
Ac yn lie dichell gyfrwys, gas, 

O, Dduw, dy ras im' dyro.j H.JGwALCHMAI. 






EITHAFION PEOHADUBUS. 



Y Balch a'r HuiirAN-DDiBRisiWE.— Dyma|ddau 
bell oddiwrth eu gilydd, ac annhebyg iawn i'w gilydd ; 
ac er cymaint o annhebygolrwydd, nid hawdd dywed- 
yd pa un o'r ddau yw y nesaf i'w le. Y mae un yn di- 



r 



TRAETHOJAU, AC. 187 

brlsio pawb ond ei hunan, a'r Hall yn dibrisio ei hun- 
an ; y mae un yn ceisio gwneyd ei hun yn uwch na 
Duw, a'r Hall yn gwneuthur ei hun yn isnadyn; y 
mae nn yn marchogaeth pawb, a'r Hall tan draed pawb ; 
y mae ar un ddelw y diafol yn amlwg, ac ar y Hall 
raddau o ddelw yr anifai], a'r ddau heb ddim o ddelw 
Duw, nac ond ychydig o ddelw dyn. Gwaith y balch 
drwy ei oes yw dringo i fyny, gan ddywedyd, Byddaf 
nchel ; ond yr hunan-ddibrisiwr a orwedd ei oes mewn 
anmharch, gwarth, difaterwch, ac aflendid. Y mae un 
fel Pharaoh, a'i lais Lucifferaidd yn herio Duw a dyn ; 
a'r llaH fel y falwoden, yn ymlusgo ar y ddaear, heb 
ymgais gwrthsefyll niwed ac anmharch. Y mae un yn 
diystyru ei hun trwy ddyrchafu ei hun, a'r Hall yn ei 
ddiystyru ei hun trwy ddarostwng ei hun. Ymdrech- 
af roddi darluniad byr, eto cywir, o'r ddau, gan ob- 
eithio gwneuthur lies. 

1. Y Balch. — Nid wyf yn amcanu dywedyd yn erbyn 
i ddyn garu ei hun, a thrwy bob moddion cyfreithlon 
ymgeisio i enwogi ei hun, os bydd y dybenion yn dda. 
nid wyf chwaith yn gwrthwynebu, ond yn hytrach yn 
eefnogi, harddwch gwisgiadau, trwsiadau prydferth, ac 
arferion boneddigaidd; ond y pechod o falchder, fel y 
gosodir ef allan yn yr Ysgrythyrau, yw nod fy saethau. 
Pa beth yw ? Meddwl mawr ac uchel dyn am dano ei 
hun, a hyny yn cael ei ddangos yn ei holi ymddygiad- 
au allanol, mewn derchafu ei hun a darostwng eraill. 
Nid yw y balch yn gweled un gwaeledd na choll ynddo 
ei hun ; y mae ei Iwriadau yn anffaeledig, ei weithred- 
iadau uwchlaw rhoddi cyfrif am danynt ; a'i ymddyg- 
iad at bawb yn hunan-ddibynol a thra awdurdodol ; un 
berffeitholion y byd ydy w ; tybia ei eiriau yn ddig- 
onol i greu a llywio bydoedd a'u trigolion ; gwelwch 
ni phetrusa ymwisgo a (>hriodoliaethau hanfodol y 
Duwdod mawr. " Gwr balch yw efe, ac heb aros gar- 
tref" (Hab. 2 : 5) gyda ei bethau priodol ei hun. Y 
mae mor hawdd disjoni angau a'r bedd ag ydyw digoni 
ei falchder gwancus ef. Dyma syndod ! yr hwn a dor- 
wyd o'r clai wedi ymchwyddo fel hyn ; yr hwn a gyn- 



188 TBAETHODAU, AC. 

€lir o'r pridd wedi dnngo cyfuwch a hyn ! yr hwn sydd 
yn byw bob moment ar gyrawynasau a rhad roddion 
yn ymddwyn'mor hunan-ddibynol! — ie, ycondemnied- 
ig yn ei gadwynau heiym mor nchelfrydig a hyn! 
Nid oes le y gall y balch eistedd ynddo ond yr uchaf; 
a rhyfedda, le, flfroma yn aruthr os cynygir iddo le is. 
Tybia yn anfri ar ei fawrhydi i dywysog na brenin gael 
mwy o barch nag ef. Pharaoh yw — Pwy y w yr Ar- 
glwydd, a phwy y w neb fel y gwrandawn / ar eu llais ? 
Haman yw — Pwy y mae y brenin a'r deiliaid hefyd yn 
chwenychu ond myfi 9 Nebuchodonosor yw — Pwy a 
adeiladodd ac a wnaeth bob Babilon enwog a rhyfedd 
ond myfi 9 Herod y w — Teyrnged pwy y w y gogoniant, 
ac eiddo pwy yw y clod ond myfi9 Anghrist yw — 
Pwy bia deml Dduw, pwy ddylai eistedd ynddi, pwy 
ddylai ddangos ei hun megys Dnw, a phwy ddylai gael 
ei addoli ond myji 9 le, tebyg i Beelzebub yw, yn gwrth- 
•ryfela ac yn ymladd am le uwch nag sydd addas iddo ; 
.«m barch mwy nag a ddylai gael, ac am ddarostwng y 
Thai sydd ac a fyddant uwch nag ef. 

Y galon yw eisteddfod balchder, ac fel ffynon ddi- 
Jiysbydd tardda ei ffrydiau i'r ymddygiadau allanol. 
^n o'r cornentydd cryfion yw edrych yn wael ar bawb 
a phobpeth pawb eraill. Nid yw is-radd y balch yn 
deilwng i fod gyda ei foch ef ; nid yw ei gydradd yn 
addas gwmpeini iddo ef. " Saf hwnt/^ meddai, " sanct- 
eiddiach ydwyf na thi." Ac am ei uchradd, nid oesyn 
-- ei feddwl ef y fath un i'w gael. 

Ffrwd arall sydd yn esbonio yn amlwg ei galon ef 

yw ystumiau y corph ; y mae efe fel Israel, a'i falchder 

yn tystiolaethu yn ei wyneb; Hos. 5:, 4. Y mae ar- 

graff y galon ar y wynebpryd ; balchder a gadwynodd 

y gwddf (Ps. 73 : 6), fel na all ond edrych i fyny ; y 

- gwddf yn estynedig, y traed yn rhygyngu (y camran 

yn fyr) wrth gerdded, a thrystio a'u traed drwy fath o 

. glychau bychain wrth- eu hesgidiau ; Esa. 3:18. Er 

• nad oes clychau yn awr, eto hyfryd gan rai yw swn yr 

. esffidiau pan byddont yn sychion. Hefyd dangosir 

bjuchder drwy wisgiadau ac addurniadau. Nid yw 



r 



i 



TBAETHODAU, AC. 18^ 

gwisgoedd ond pethau angenrheidiol wedi y cwymp^ 
yn dangos dyn y peth nad oedd o'r dechreuad ; ond y 
mae llawer yn gwisgo pethau nad ydynt na chynes- 
rwydd na harddwch i'r corph^ namyn i borthi balch- 
der. Gosodir y gwallt yn fynych yn y fath foddau an- 
naturiol ac anferth, fel pe barnent fod eu Creawdwr 
wedi gwneyd rhyw fyrdd o gamgymeriadau wrth ei os-^ 
od i dyfu fel y gwnaeth ar y pen. Rhyfedd amynedd 
yr Anfeidrol, ei fod yn goddef y fath sarhad a esyd 
llawer ar eu penau arno ef a'i waith ! 

2. Yr Hunaii-ddihrisiwr. — Y mae agweddau go?- 
tyngedig yn hardd, ac ymddygiadau hunan-ymwadol 
yn ganmoladwy; ac nid oes blodeuyn harddach yn 
nghoron yr urddasol, na bod yn iselfrydig ; ie, y mae 
Dawa'dynion synwyrol yn hoffi gostyngeiddrwydd^ 
ond y mae difaterwch ymollyngar a hunan-ddibrisdod 
slafaidd iV beio. Nid yw yr hunan-ddibrisiwr yn 
gwneyd cyfrif o'i gymeriad ; er fod enw da, fel y dywed 
Solomon, " yn well na chyfoeth lawer," (Diar. 22 : 1), 
y mae jn darostwng ei hun o*i fodd, trwy ei ymddyg- 
iadau annoeth, i'w hwtio a'i anmharchu gan y gwaelaf 
ddynion. Diau y gallasai llawer fod yn barchus 
ac anrhydeddus yn mhlith eu cydwladwyr, pe bu- 
asent ond edrych atynt eu hunain ; yn lie hyny, di- 
ystyrir hwynt, ac nid heb achos, mewn rhyw ystyr, 
gan eu his-radd. Y mae cymeriad yn berl gwerth ei 
gadw, hawdd ei golli, ac anhawdd ei adenill pan y coll- 
ar ef. Y mae enw da yn well na'r enaint, yn werth- 
fawrocach na chyfoeth, ac yn anrhydeddusach na chor- 
on. Y mae y tlawd o gymeriad da yn fwy parchus 
na'r cyfoethog hebddo; am hyny nid oes a ollynga ei 
afael arno o'i fodd ond yr hunan-ddibrisiwr. 

Hefyd dibrisia llawer un ei hun yn y cwmpeini a 
gedw; er na ddylid dirmygu neb, eto dylai pawb, i 
raddau, gyfeillachu d'i gydraddolion. Llawer gwr o 
gyfoeth, dysgeidiaeth, a dygiad da i fyny sydd yn iselu 
ei hun trwy ddewis yn gyfeillion wehilion yn mhob 
peth, yn enwedig mewn moesau ac ymddygiadau, nes 
o'r diwedd myned mor isel a dibarch a neb. Trueni 



190 TEAETHODAU, &C. 

« 

gweled rhai oedd yn hardd eu cyrff, elan eu gwedd, 
nchel eu cymeriad, mawr eu cyfoeth, dedwydd eu sef- 
yllfa, yn awr o herwydd dibrisio ac esgeuluso eu hun- 
ain, yn wawd gwatwarwyr, yn gAn meddwon, yn warth 
gwlad, yn destyn tristweh cyfeillion, a gwaradwydd 
pob cymdeithas. Y mae yr hunan-ddibrisiwr yn dar- 
ostwng ei hun fel yr heol, i bawb a ewyllysiont fyned 
drosto a'i sathru dan eu traed; ni saif yn erbyn trais, 
ac nid ysgog mewn hunan-arnddiffyniad er cael cam. 
Y mae ei iaith fel eiddo y meddwyn, " Curent fi, ac ni 
cblafychais ; dulient li, ac nis gwybum ;" mi a af rhagof 
fel o'r blaen. Os ij lies sydd yn eu golwg, ni waeth 
genyf fi ; ac os fy niwed, ni eflfeithia hyny arnaf 
chwaith ; pa beth a praf fi, beth a wnaf, pa betb ydwyf, 
a pha le byddaf, sydd bethau o ychydig bwys yn fy 
ngolwg. 

Y mae y byr ddesgrifiad uchod yn rhoddi golwg isel i 
iawn ar yr hunan-ddibrisiwr ; ond ped edrychem ar y ■ 
mater gyda golwg ar iachawdwriaeth yr enaid, y mae \ 
yn ymddangos yn ddychrynllyd. O ! pa faint o Gym- I 
ry sydd yn diystyru iachawdwriaeth, gwrthod bywyd, ' 
distrywio eu heneidiau, lladd eu cyrph, trysori digof- \ 
aint, a selio eu damnedigaeth, gan ddywedyd yn ddi- i 
fater, " Os af i uffern, nid myfi y w y cyntaf, a chaf yno 
ddigon o gwmpeini." ! greadur tragy wyddol ei bar- 
had, ystyria, gwybydd, a meddwl pa beth, a pha fath 
beth yw colli enaid ! Unwuith eto, enaid tlawd, os 
dibrisio a gwrthod dy drugaredd dy hun a wnei, bydd | 
dy waed ar dy ben dy hun; bydJ dy fai wrth dy 
ddrws dy hun; bydd dy golledigaeth o honot dy hun; .; 
a chyfiawnder yn dysgleirio byth yn dy gosbedigaeth ; 
gan hyny, bechadur, cymer addysg. 



TBAETHODA0, AO. 



MARWOLAETH JOHN HENRY, 
MAB Y PAECH. DAVID A MABY WILUAMS, I 



Tachwedd 16, (Sabboth,) 1851, bn farw o'l 
ar yr ymenydd, John Henry, mab y Parch. 
Mary Williams, gynt o Lanidloes, Swydd Drei 
Q. C, yn 3 blwydd, 4 mia, a 5 diwrnod oed, C 
ef y dydd Mawrth canlynol, yn mynwent Pen 
i huno yno hyd pan elwir arno, ond nid gan 
mam, ond ei Brynwr byw, i adael ei wely bach, 
Oweinyddwyd ar yr achlysur gan yperaonauc: 
Yn y ty, cyn cycnwyn, darllenwyd Job 14, a 
wyd gan y Parch. A. Adums, yn Saesoneg. Wi 
cycbwynwyd yn rbeolaidd i gapel y Trefnyd 
Bemsen. Decbreuwyd y cyfarfod yuo gan 
M. Roberta, trwy ddarllen Heb. 13, y rhan fl 
gweddiodd ; yna pregethodd y Parcn, A. Ac 
Saesoneg, odaiwrth Esa. 40 : 6-8, ac ar ei ol 
D. Williams, Holland Patent, yn Gymraeg, o 
1 Thea. 4:. 13-18. Yn ganlynol dygwydy con 
an i Penypaeran, a pban ar Ian y bedd darll 
Parch, E. Ererett 1 Cor. 15, rhan olaf, a gw 
Yua trodd pawb i'w ffordd, ond y bychan 
wyd yno. Wit. W. Psitc: 

Cullais bleniyn yn dra sydyn, 
l)aelh yn fuan at y terfya ; 



Ergyd trwm yn peri teimlad, 
Ergyd dwys yn cyrhaedd enaid; 
Ergyd mawr, bydd cof am dano, 
Ergyd llym, mae'n peri wylo. 



1 



192 TBABTHODAU, AC. 



GALAR-GAN TAD AR OL EI ANWYL BLENTYN. 



O ! Angau, mor greulon yw'th droion i gyd, 

Rhyw weithio'n dra dyeithr yr ydwyt o hyd ; 

'Rwy*n methu, er ceisio, cymodi k thi, 

Ti roddaist im' archoU sy'n rhedeg yn Hi ; 

Yn hyf a diarswyd y gwy waist i'r beddrod 

Flodeuyn bach hardd — ei olwg oedd hynod — 

Yr i'angaf o'r teulu fu*n nod i dy saethau, 

Prydferthaf o*r plant sydd heddyw yn eisiau. 

Trwm ydyw ein calon, mae yma alara, 

CoUasom, O do ! ein hanwyl John Henry ! 

Pum' niwmod cyfan, a 'cbydig o oriau, 

Bu'r ifanc ryfelwr yn ymladd ag Angau ; 

Calcd, O ! caled, a fu yr ymdrechfa ! 

Ond er pob ymdrechion, yr Angau fu'r trecha* ; 

Ymladdodd fy mhlentyn yn rymus a gwych — 

Bron torai'n calonau wrth weled ei ddrych. 

Yn niwedd y frwydr fe ildiai tan wenu, 

Can dd'wedyd, 'rwy'n coelio, " Dim niwed *d oes imi ;" 

Ac er ei orchfygu diangai'n orchfygwr, 

O afael pob pechod a gofid a Uwgwr. 

O ! Angau, O, Angau 1 pa le mae dy golyn ? 

O, Angau ! rho ateb, a minau yn gofyn ; 

Os na roddi ateb, y gwir ydyw hyn, 

Fe'i tynwyd yn gyflawn ar Galfari fryn ; 

Mae hyn yn rhy oleu, nis gellir ei wadu, 

Fe'i gwiriwyd, 'rwy'n credu, yn mhrofiad John Henry. 

Y glyn ydoedd enbyd, 2! x passage yn arw — 

Rhyw brofiad tra rhyfedd yw gorwedd i farw ! 

Ond yn y dyfnderoedd, rhyfeddol ras Duw ! 

Daeth goleu tra hyfryd, a melus iawn yw, 

'Rwy'n gweled trigfanau heb ofid na phoen, 

A'm hanwyl hofF blentyn yn mynwes yr Oen ; 

Ond arno rhaid cefnu am ronyn yn awr, 

A'm dagrau'n gorlifo fy ngruddiau i'r llawr ; 

Er hyny tiwy'r t'w'llwch mi welaf y dydd 

Caifif rhwymau John Henry oil fyned yn rhydd ; 

Cawn eto gyfarfod ar newid ein gwedd, 

Wrth lef yr archangel ni godwn o'r bedd ; 

Cawn gyfarch ein gilydd ar doriad y wawr, 

A melus gyfeillachwrth adael y llawr. 

Ac eto na synwch, fy mrodyr, am hyn, 

Fy mod er y cyfan a'm gafael mor dyn — 



TBAETHODAU, AC. 193 

Fy Menjamin bychan a gollais yn wir, 
'Rwy*n methu ei weled na*i glywed yn glir; 
Mae cofio'i hofF eiriau yn agor fy nghlwy', 
Ond O ! mi a'i collais, nis clywaf ef mwy; 
Ond colli ni wnes, pa le ynte y mae ? 
Mewn gwynfyd a hedd, a gogoniant di-drai ! 
Yn nghanol perth'nasau a thyrfa ddi-drist ! 
Yn syndod angylion, yn byw gyda Christ ! 

dywed, fy mhlentyn, pa beth yw dy wedd, 
Pwy yna yw'th gwmni, pa raddau yw'r hedd ? 
A fedri di eisoes ar ddnau gogoniant ? 

A ddysgaist mor gyflym bfir nodau y moliant ? 
A ydyw'th alluoedd mor gryfed yn awr 
Y gelli di ddirnad dirgelwch sydd fawr ? 
Ti wyddost, mae'n debyg, fil mwy na dy dad 
Am bethau'r cyfamod, am rinwedd y gwaed. 
Am drefen y cadw, am fawredd yr iawn. 
Am goncwest Calfaria, am daliad oedd lawn. 
Dych'mygaf y clywaf dy hyfryd lais clir 
Yn seinio*n dra uchel yr anthem yn wir ; 
O, henffych i'r boreu caf finau ryddhad, 
Ac yna heb oedi cychwynaf i'r wlad. 
O, Arglwydd, rho gymorth, yn wyneb y tro, 

1 dewi a llechu, beth bynag a f o, 

Ac achub y gweddill o'r plant sydd ar ol, 
A dwg ni fel teulu yn gyfan i'th gol. 

' Remsen, David Williams. 



1^4 SYLWADAU BTBIOK. 



SYLWADAU BYRION, 

TN DAMGOS 

DUWIOLFRYDEDD AC ARABEDD Y GWRTHDDRYCH, 



Y mae ysgrifeoiadau Mr. Williams yn cynwys llawer 
iawn o awgrymiadau sydd yn dangos y byddai yn ym- 
gyfamodi & Duw yn fynych iawn o dan wahanol am- 
gylchiadau a'i cyfarfyddai ef a'i deulu, pa un bynag ai 
mewn amgylchiadau tymorol ai ymweliadau ysbryd- 
ol y byddai yr amgylchiadiu hyny. 

Yr ydym yn ei gael unwaith mewn gofid caled wrth. 
edrych ar ei anwyl briod wedi ei gosod gan Dduw i ym- 
ladd yn galed am ei bywyd dros amryw oriau, yn dy- 
wedyd : 

" Nid oedd genyf ddrws i droi ato ond porth fy Nhad 
ynynefoedd; edrych wn ar y creadur yn methn yn' 
hollol. Wrth feddwl am nesdu ato yn yr amgylchiad 
hwn, y chweched-Salm-a deugain oedd fy ninas noddfa. 
0, mor felus y cefais ryw ymadrodd tebyg i hwn: Dps- 
gtuyliais wrth dy drugaredd. Aiff fy oes heibio, mi 
feddyliwn, cyn y eyll y geiriau hyn eu hargraff oddiar 
fy meddwl. Pan oedd gobaith iachawdwriaeth ar gy- 
meryd ei aden ymaith, daeth fy Nuw yn mlaen, a saf- 
odd yn yr adwy, ymaflodd yn yr ysglyfaeth o safn ang- 
au, gan ddywedyd, * I mi y perthyn diangfeydd rhag 
marwolaeth.' Bendigedig fyddo ei enw mawr. Ad- 
newyddais fy nghyfamod ag ef yn y fan, gan ddywed- 
yd, * Dy was di ydwyffi — dy was di ydwyf fi — dy was 
di ydwyf fi, &c., ^ datodaist fy rhwymau/ Yr Ar- 
glwydd a'm helpo i dalu fy addunedau." 



SYLWADAU BYRION". 195 

Cawn ef drachefn wedi ysgrifenu ychydig adgofion 
yn niwedd ei ddydd-lyfr am y flwyddya 1864, fel y, 
canlyn : 

"Wele, cyrhaeddais ddiwedd y flwyddya 1864; yr 
T«ryf yn teinilo hiraeth with flfarwelio a hi, ac yn teimlo 
yn athrist am na buaswn wedi ei threulio yn fwy sanct- 
aidd. 0, maddeu, ansancteiddrwydd fy serch a fy my- 
fyrdodau, a gwella fi byth, O Dduw, drwy iachawdwr- 
iaeth. Cefais lawer o dywydd garw ynddi, weithiau 
oddiwrth aelodau eglwysig, bryd arall oddiwrth afiech- 
yd yn y teulu ; ond cafodd pob un o'r teulu fyw drwy 
y cyfan. Duw a faddeuo ein beiau ni a'n cyfeillion, 
ac a fendio ein briwiau. Derbyniais lawer iawn o dir- 
iondeb oddiar ddwylaw cyfeillion a brodyr mewn gwa- 
hanol Dalaethau. Bu yr Arglwydd yn dda iawn i ni 
fel teulu yn ei ragluniaeth a'i ras; cadwyd ni rhag eis- 
iau, ac hefyd rhag syrthio i byllau budron ; bu yn 
gymorth i mi i draethu yr efengyl fawr gyda graddau 
flas a llwyddiant * Fj enaid bendithia yr Arglwydd 
am ei holl ddoniau.' Yr wyf yn gweddio llawer iawn 
yn bersonol a theuluaidd dros fy mhlant a'm hwyrion, 
gartref ac oddicartref. Ni chefais arwyddiou amlwg o 
wrandawiad eto ; ond pwy a wyr na chaf ryw bryd ; 
daliaf ati hyd fy medd. Yr wyf yn penderfynu bod 
yn fwy sanctaidd a llafurus nag erioed y flwyddyn nes- 
af, OS caf fyw. 0, Arglwydd, cynorthwya fi i hyny ; 
helpa fi, Dduw. Ymgyflwynaf i fod yn eiddo i ti 
byth ; cynorthwya fi i fod yn ddoeth, llafurus a llwydd- 
ianus, i godi achos (Jrist yn fy lie newydd, Chicago. 
Amen." 

Dro arall, ar ol darllen 2 Cor. v. yn ei dy, ysgrifen- 
odd ar ddernyn o bapyr fel hyn : 

" Yr wyf heddyw yn teimlo pwysau y geiriau, ' Cy- 
madodd ni ag ef ei hun — cymoder chwi a Duw—fe 
roddodd i ni weinidogaeth y cymod — loedi gosud ynom 
ni air y cymod^gweinidogaeth y cymod^ Khy w eiriau 
llawn o bwysau a sylwedd yw y rhai hyn ! O, pa mor 



196 SYLWADAU BYEION. 

werthfawr i bechadur ydyw bod mewn sefyllfa o gymod 
& Duw; ac yn enwedig i mi sydd yn pregethu cymod i 
bobl eraill ; yr ydwyf yn proffesu bod yn genad dros 
Dduw yr heddwch i gynoeddi heddweh i wrthryfelwyr^ 
O, Ysbryd Duw, gwared fi oddiwrtb lywodraetb gelyn- 
iaefch at Ddnw yn fy nghalon, pan y mae cenadwri 
heddweh ar fy ngwefusan. Gwelaf hefyd drwy y geir- 
iau, mai peth annhraethol bwysig i Iwyddiant gwein- 
idogaethol ydyw gosodiad gair y cymod ynof ; heb hyu 
aiff fy holl lafur yn ofer> a gwaeth nag ofer, canys 
chwanega fy nghyfrif ofnadwy. 0, Ysbryd Duw, dyro 
ynof air y cymod, gweinidogaeth y cymod. Gweinid- 
ogaetb yr Ysbryd yw yr hon a roddir ac a arddelir* 
Yr wyf yn ofni fy mod yn tristdu y person Glan wrth 
geisio myned yn mlaen bebddo ef* Ni Iwydda ond 
gweinidogaeth yr Ysbryd byth; hon yn unig yw gwei- 
nidogaeth y cymod ; a hon yn unig yw y weinidogaeth 
sydd yn debyg o gyrhaedd yr amcan o gymodi dynion 
d Duw." 

Yn fuan ar ol iddo ymsefydlu yn Chicago, ysgrifenai 
ar ddalen hen lyfr a ddaeth yn ddamweiniol i'n Haw, 
gan ddy wedyd : 

" Boreu heddyw teimlais bryder mawr wrth edrych 
ar y dyfodol ; yr ydoedd yn ymddangos i raddau yn 
dywyll ac amheus, eto nid yn ddiobaith ; troais fy 
meddwl i edrych pa bethau a ddymunwn gael er treulio 
gweddill fy oes yn fwy manteisiol a buddioi na'r rhan a 
aethai heibio o honi. Daeth y pethau canlynol i fy 
meddwl : 1. Gael mwy o gasineb at bechod, a dymun- 
iad am fwy o sancteiddrwydd — darostyngiad ar fy 
Uygredigaethau, goruchafiaeth ar bechod, cynydd ar 
bob rhinwedd daionus, a gras tuag at Dduw yn berson- 
ol — cael byw yn fwy duwiol, &c. 2. Gael bod yn fwy 
duwiol a defnyddiol a llesol i ddynion ; cael cenadwri 
a bendith arni i droi pechaduriaid, ac i adeiladu yr eg- 
Iwys — cael gweled ] Iwyddiant amlwg ar deyrnas lesu 
Grist, ac adfaeliad prysur ar deyrnas y diafol yn ein 



STLWADAU BYRIOK. 197. 

plith. Daw yn symud dynion o deyrnas Satan i deyrn- ' 
-as ei anwyl Fab. 3. Dymunwn gael fy amffylchiadau 
tymorol yn ddibrofedigaeth ; cael bod i raddau yn an- 
nibynol. Nid wyf 3 n awyddu bod yn feddianol ar law- 
•€r o gyfoeth, canys gwn nas gallaf ei drin.- Nid wyf 
<}hwaith yn dymuno tlodi, am na fedraf ddal hwnw 
chwaith heb bechu. O'r tri pheth uehod a ddymunwn 
eu cael i dreulio gweddill fy oes, gallaf sicrhau, os wyf 
yn adnabod fy hun, fod fy syched am y ddau gyntaf yn 
Uawer cryfacn nag am yr olaf. 0, Dduw, gwna fi yn 
gymwys 1 fyw mewn byd o sancteiddrwydd am dragy- 
wyddoldebr 

Ysgrifenai boreu dranoeth ar ol pregethu ei bregeth 
ymadawol yn Milwaukee: 

" Dyma fi wedi llafurio yn galed yn y lie hwnam 
bedair blynedd ; cyfansoddais, ysgrifenais a thraddod- 
ais 350 o bregethau. Yr wyf yn barnu yn ostyngedig 
i mi fod mor onest a diffuant gyda y gynulleidfa fechan 
yma a phe buasai yn rhifo deng mil o bersonau. Yr 
i¥yf yn penderfynu, with wneuthur fy nghyfrif i fyny 
gyda fy Meistr mawr, am fy ngwasanaeeh gyda ei bobl 
ef am y pedair blynedd diweddaf, gydnabod gyda gofid, 
nas gwn pa les a wnaethum ; ond gwn hyn, fj mod yn 
golchi fy nwylaw oddiwrth waed pawb o honynt; a 
gwn heiyd i mi fy hun gael llawer gysur a llesAd yn 
fy myfyrdodau dirgelaidd, ac wrth draddodi rhai m 
pregethau. Dydd y farn a ddengys y cwbl yn amlwg.'* 

Yn ddiweddarach o bedair blynedd drachefn, ys- 
grifena : 

" Y mae tri pheth pwysig ar fy meddwl, nos a dydd, 
yr wythnosau presenol, sef, 1. Gael ymweliad neillauol 
oddiwrth Dduw i mi fy hunan ; edifeirwch i fywyd am 
fy ngwaeledd, fy niffrwythder, fy nghnawdolrwydd, a 
phechadurusrwydd fy hoU oes grefyddol, a fyddai yn 
werthfawr genyf ei gaeL Yr wyf yn chwenychu yn 
fawr gael profiad anwadadwy o faddeuant, nes fy 
.ngollwng yn gwbl rydd — dianc byth gan fy Marnwr. 



198 SYLWADAU BYRION. 

« 

Carwn hefyd yn fawr iawn gael Ysbryd Duw i ladd, 
croeshoelio, a difa pob pechod o honof am bytb, ac i 
wneyd fy mywyd yn fwy defnyddiol, a'm natur yn fwy 
addfed i ogoniant. Yr wyf befyd mewn caledi mawr a 
pharbaus.am weled cyfnewidiad ac achubiaeth pob un 
o'm plant a'm hwyrion, a'm pertbynasau oil, y rhai 
eydd yn 30 o nifer o'm hamgylcb. Hefyd rhaid i mi 
gael datgan fy mod yn gweddio am i gydmares fy oes 
gael ei haddfedu yn gyflym i ogoniant, a'i dyddanu ar 
y ffordd yn fynycb A llawer o gysuron gwir grefydd. 
2. Agor o'r Arglwydd rywraddau ar eiu baragylchiad- 
au tymorol, yn ei raglnniaeth ddoeth a da, a rhoddi i 
ni oleuni. 3. Cael ymweliad mawr, grymus, crefyddol, 
nes deffro yr eglwys, achub y gwrandawyr, acbub cen- 
edl y Cymry yn Chicago ; ie, achub pob cenedl o ddyn- 
ion tan y nefoedd, nes dyfetha Satan a'i«deyrnas; nes 
lladd pechod yn farw. Y mae y pwnc hwn yn pwyso 
yn ddwys iawn ar fy ysbryd yn y dyddiau hyn." 

Dywed dracbefn : 

" Y boreu heddyw teimlais rym temtasiynau a nerth 
llygredigaeth bron a'm gorchfygu yn Idn. Cyffroais, a 
neseais at Dduw mewn gweddi daer, ond er hyny yr 
oeddwn yn methu cael glan am beth amser. Meddyl- 
iais am Barnabas, yr hwn oedd yn Uawn o'r Ysbryd 
Glan ; ac 0, mor dda genyf finau fuasai bod felly; ond 
heb fod yr oeddwn, ac o herwydd hyny yr oedd yn par- 
hau yn galed iawn arnaf. Ond daeth i fy medawl ya 
sydyn a nerthol, mai yn Nghrist y mae i bechadur godi 
ei ben ; cefais nerth, a thawelwch goruwch tangnefedd 
bron, wrth ystyried y gall pechadur ynddo ef godi ei 
ben a chael ei becbodau o dan ei draed, yn yr Hwn sydd 
yn aberth difai i Dduw. Diolch am wawr bywyd i 
bechadur fel myfi, trwy Grist Oni buasai am dano ef, 
ffarwel fuasai am bob pechadur ; ond dyma ddrws ag y 
dianga miloedd drwyddo i'r bywyd. 0, diolch ! — nid 
wyf mwyach yn amheu llawer na chaf finau godi fy 
mhen gyda hwynt 0, ryfedd, ryfedd ras !" 



SYLWADAU BYRIOlir. 199 

Tn mhen y mis, yn ddiweddarach, dy wed drachefn : 

" Yr wyf yn methu gweled nac adaabod neb.tebyg i 
mi yn y dyddiau yma, dnd y brenin Dafydd, yn enwed- 
ig yn ei iselderau ; a hynod o dda genyf ddarllen llyfr 
y Salman ; ie, yr wyf yn methu cael fy meddwl at un 
fan arall o'r Beibl er's wy thnosau ; ac ar ryw ystyr bu- 
aswn h€b Feibl er^s talm oni buasai am lyfr y Salman. 
Diolch i*r Arglwydd am y rhan yma o'r datguddiad 
Dwyfol i'm gwasanaethu y dyddiau hyn. 0, mor felus 
yw dilyn y gwr da yma yn ei ddyfnderoedd, a meddwl 
pwy ydoedd; ac hefyd yn ei dderchafiadau gan Dduw. 
Dyfod i fyny o bob dyfnder sydd felus iawn i un a fu 
bron Uewygu o dan y tonau raawrion. Fy nymuniad 
penaf yw cael fj nercnafu byth yn gyfreithlawn, mewn 
cyflwr ac agwedd, o bob tonau a stormydd, drwy Grist 
lesu, fy achubwr. Darllenais yn ddiweddar lyfr y 
Salman drosto i mi fy hun, a thebygol ydyw, heddyw^ 
mai dychwelyd at yr un wers sydd raid i mi eto, obleg- 
id mai dyna y gostrel sydd yn fwyaf cyfaddas i mi yn 
y dyddiau hyn." 

A ganlyn ydynt rai o'i sylwadau byrion : 

" Crynhoad o'r goleuni a grewyd y dydd cyntaf ydyw 
yr haul a wnaed ar y pedwerydd dydd ; nid oedd na 
dydd na nos cyn creu haul ; ond yr hwyr a fu a'r boreu 
a fu, sef amser y dyddiau canlynol o ran hyd." 

Dy wedai, wrth sylwi ar Salm 23 : 1 : 

" Dyma grefydd bersonol— /y mugail ; crefydd bre- 
senol — yw fy mugail ; crefydd lawn — ni hydd eisiaic 
arnaf ; crefydd barhaus — mJyddeisiauarnaf; crefydd 
a dylanwad mawr ganddi, fel y gwelir yn y rhanau can- 
lynol o'r Salm hon." 

Wrth sylwi ar wleddoedd yr efengyl, dywedai am y 
saint : 

"Y mae mwynhad y mwynhawyr yn mwyhau y 
mwychad." 



200 SlTLWADAU BTElOJa". 

ft 

Pan yn sylwi unwaith ar weddi y publican, dy- 
wedai : 

" Curo ei ddwyfron ei hun yr oedd y pechadur argy- 
hoeddedig hwn, ac nid curo dynion eraili yn eu cefnau, 
fel pobl a yma.*' 

Pan yn pregethu mewn cymanfa yn Remsen^ a'r bobl 
wrth ddyfod i mewn i'r capel yn lied ddiweddar, yn 
taflu y drws i gau yn bur drystfawr^ efe aymataliai am 
ychydig, ac yna dywedai yn sydyn : 

** Wei, mi feddyliwn mai y drws yna yw y pechadur 
mwyaf yn y pentref yma, gan fod pob un o honoch, ar 
ol dyfod iV gyrhaeda, yn rhoddi y fath ddyrnod ofn- 
adwy iddo." 



PRBOETHAIT. 201 



PREGETHAU-. 



♦ •» 



PEEGETH I. 

A DRADDODWYD YN NGHAPEL FALL MALL, LIVERPOOL, 

TACHWEDD 1 5, 1835. 

** Canys deddf Ysbryd y bjrwyd yn Nghrist lesu'a'm rhyddhaodd 
i oddiwrth ddeddf pechod a marwolaeth." — Rhuf. 8 : 2. 

Oalaras jw gweled dyn, yr hwn oedd unwaith mor 
nchel, heddyw mor isel ; yr hwn oedd unwaith mor gy- 
foethopf^ heddyw mordlawd; yr hwn oedd unVaith yn 
gyfiawn, yn awr yn euog ; yr hwn oedd unwaith yn 
glyd, yn awr yn noeth ; yr hwn o'^dd unwaith mor Ian, 
yn awr yn haiogedig: yr hwn oedd unwaith mor agos 
at Dduw, heddyw yn mhell oddiwrtho ; yr hwn oedd 
unwaith ar ddelw t)uw, heddyw ar ddelw y diafol ; yr 
hwu oedd unwaith yn is-arglwydd y greadigaeth, hedd- 
yw yn was gweision ; yr hwn oedd unwaith yn rhydd, 
nedayw mor rhwym ! Yr oedd gan Adda dri rhyddid 
yn ei gyflwr creadigol : 1. Person rhydd, dieuog, heb 
gondemniad. Yr oedd yn berffaith yn ateb i bob gof- 
yn oedd arno, fel nad oedd gan Dduw ei hun ddim iV 
roddi yn ei erbyn : yn ei gyfiawnder creedigol yr oedd 
yn berfiTaith wrth fodd Duw. 

2. Rhyddid i fwynhau pob peth er ei wneyd yn dded- 
wydd* ir oedd ganddo ryddid i fwynhau y Oreawdwr 
a'r creadur hefyd, y nefoedd a'r ddaear, pethau corph 
ac enaid, rhyddid i fwynhau Duw yn yr oil ag ydyw, 
ac yn yr oil a wna. Nid oedd ond efe yn nnig etifedd 
y ddaear y pryd hwnw ; ni chadwyd oddiwrtho ond un 
pren, i bron ei ufudd-dod i ewyllys Duw; ond diau pe 
buasai lurno eisiau hwnw, y cawsai efe ef. 

3. Ehyddid a thuedd ewyllys yn Uywodraethol og- 
wyddo yr hoU ddyn at yr oil oedd dda, a hyny yn unig. 



202 PREGETHAU. ' 

Er fod tuedd Ijrwodraethol yn enaid y dyn at ddaioni 
yn unig, eto nid oedd y duedd hon yn dinystrio rhydd 
weithrediad yr ewyllys, oblegid yr oedd perffaith gyd- 

f^ordiad yn ngweithrediadau yr boll gyneddfan, dan 
ywodraeth tuedd sanctaidd at dda\oni ; Te, gweithred- 
kd y duedd yma oedd rbydd-weitbrediad yr ewyllys. 
Ond pan bechodd ein tad, collwyd y tri rhyddid yma ; 
yn lie person rbydd, wele gondemniad ; yn lie rbyddid 
1 fwynhau Duw, a phob dedwyddwcb ynddo a tbrwy- 
ddo, wele gleddyf ysgwydedig yn Haw cerubiaid ; ac yn 
He rbyddid ewyllys at ddaioni yn nnig, wele duedd 
lywo^raetbol yn yr enaid at ddrwg yn unig. Gen 6 : 5. 
Yn awr, yn y petbau byn yr oedd, ac y mae, gwir dded- 
wyddwcb dyn yn gynwysedig ; gan byny, rbaid eu cael 
yn ol, neu fod yn dragy wyddol aunedwydd. Yn yr ad- 
nod flaenorol gwelwn y tri : " Nid oes gan byny yn awr 
ddim damnedigaetb ;" dyma berson rbydd* oddiwrth 
gondemniad. " I'r rbai sydd yn awr yn Nghristlesu ;" 
dyma ryddid i fwynbau pob petb banfodol i ddedwydd- 
web. Crist yw unig drysordy boll gyfoetb y Duwdod, 
ac ystordy mawr boll fenditbion y cyfamod gras, a 
tbrefn iacbawdwriaeth ; "oblegid rbyngodd bodd i'r 
Tad drigo o bob cyflawnder ynddo ef.'' (Col. 1 : 19.) 
Gan byny, yma y mae pob peth iacbawdwriaetb pecb- 
adur (nid wyf yn traetbu am fenditbion tymorol), a 
dwyn i Grist yw yr unig ffordd i gael bawl ynddynt a 
mwynbad o bonynt. Yr oedd trysorau Josepb i eu 
dwyn allan o'r trysordy i'w mwynhau, ond nid oes 
dwyn allan ddim o Grist bytb ; dwyn i Grist, neu fod 
beb gyfoetb Crist; mwynbau yn Nghrist, neu dlodi 
tragywyddol. Gan byny, i'r rbai sydd yn Ngbristlesu 
y mae rbyddid mwynhau Duw, oblegid "Duw yn 
NgJirist yn cymodi y byd ag ef ei bun" yw Duw ; ond 
nid yw el'e, yn mhob man arall, i becbadur, ond " tdn 
ysol a llosgfejdd tragywyddol." . Hefyd, "y rbai sydd 
yn rbodio, nid yn ol y cnawd, eitbr yn ol yr Ysbryd ;" 
dyma anian rasol yn llywodraethu yr enaid i fwynbau 
Duw, a gweitbredu er clod i Dduw. Tro ar yr enaid 
yn du-mewnol, trwy ddiorseddiad yr hen anian, a gos- 



PREGETHAU. 203 

odiad ar yr orsedd anian dduwiol, yr hon sydd yn llyw- 
odraethu ar yr hoU gyneddfau ; o ganlyniad yn Uyw- 
odraethu yr ewyllys i weithredu yn rhydd ar betnan 
daionns. Sylwch, O7i?aw-lywodraeth yw, gan hyny ni 
ddichon fod trais ar yr ewyllys i weithredu. 

Mae'r testyn yn foddion ofiferynol i ddwyn y rhyddid 
triphlyg yma i'rgafael, neuyn foddion rhyddhau pech- 
adur. Yn awr, beth a feddylir wrth y ddwy ddeddf yn 
y testyn ? Wrth y gyntaf, meddwl rhai, yr efengyl, ac 
wrth y Hall, deddf Moses, neu'r ddeddf foesol ; meddwl 
eraill, sancteiddrwydd dynoHaeth Crist, fel flfynon fawr 
rhyddhad a glanhad pechadur, a'r ddeddf arall, llwgr 
dynoliaeth yr hil ddynol ; meddwl eraill, nerthol weith- 
rediad yr x sbryd, a nerthol weithreaiad pechod ; eraill 
a farnant mai y eyfamod gras, yr hwn a wnaethpwyd a 
Christ, a feddylir wrth y ddeddf gyntaf, a phechod, o 
ran y condemniad, a gallu Uywodraethol, wrth y ddeddf 
olaf. Ond wrth y ddeddf sydd yn rhyddhau, golygwn 
ni yn bresenol, yr boll ddatguddiad dwyfol, ond yn ben- 
af, yr efengyl, yn Haw Ysbrvd Duw ; ac wrth y Hall,, 
pechod yn y condemniad a r Uywodraethiad o bono. 
Ynj testyn, gwelwn ddeddf ar gyfer deddf; deddf yn 
datod cadwynau deddf, a deddf yn rhyddhau pechadur 
afael deddf. Sylwn, yn 

I. Yn eglurhaol, ar y ddwy ddeddf a nodir yn y 
testyn, 

II. Yn gymwysiadoly ar y modd y mae deddf Ysbryd 
y 'bywyd yn rliyddliau pechadur oddiwrth ddeddf pech- 
od a marwolaeth. 

I. Yn eglurhaol, gan sylwi, , 

1. Ar ddeddf pechod a marwolaeth. Priodol iawn 
ydyw galw pechod yn ddeddf, 

(1.) berwydd lluosogrwydd ei ddeiliaid. Ni bu, 
ac ni bydd, ymerodraeth mor eang ag ymerodraeth 
pechod ; teyrnasodd ar boll Want Adda, o fychan hyd 
fawr, yn mhob oes o'r byd, a thros boll derfynau y 
ddaear. Ni theyrnasodd ymerawdwyr China a Kwssia 
ar bawb, er mor eang eu llywodraeth ; ond dyma ddeddf* 
yn teyrnasu ar bob dyn wrth natur. Ganwyd pawb 



204 PREGETHAU. 

dan lywodraeth hon, oddieithr ychydig a neillduwyd i 
Dduw o'r groth; ac a ryddhawyd y rhai hyny yn 
weithredol odditan gondemniad ac arfflwyddiaeth 
pechod, nis gVn. **Pawb a bechasant" Hefyd, teym- 
asa pechod ar yr hoU ddyn, gorph ac enaid. Nid y w 
deddfau gwladol yn cyrhaedd ond gweithredoedd a 
geiriau dvnion ; ond y mae pechod yn llywodraethu 
yn gyffredinol. Y mae gwreiddyn ysgogiadau pob 
gweithrediad y galon tan ei lywodraeth ef ; y mae fPyn- 
on wreiddiol pob ffrwd weithredol o dan ei awdurdod ; 
try hoU weithrediadau allanol y corph, yn nechreuad, 
ffurfiad, a llnniad dychymygion y galon, at bob peth 
sydd ddrwg. Nid dygwyddiad yw, fod yr ymddygiad- 
au allanol yn ddrwg, ond effaith anocheladwy, oddi- 
wrth achos llywodraethol, gef tevrnasiad pechod ar or- 
sedd y galon. " helaethrwydd y galon y llefara y 
genan." Mat. 12 : 34; a 15 : 19. 

(2.) Priodol ei alw yn ddeddf, o herwydd nerth ei af- 
ael. Y mae mor nerthol fel nad oes ond person dwyf- 
ol a all ryddhan ei afael. Deil y pechadur yn ei deyrn- 
as er gwaethaf cydwybod wedi ei goleuo — cystuddiau a 
phoenan corphorol — loesion angan naturiol, ac arteitb- 
iau angau tragywyddol — tyr addunedau gwely cystudd 

dryliia gadwynau dysgyblaeth — trecha weddian a 

dagrau rhieni duwiol — gorchfyga rybuddion ac anog- 
aethau gweinidogion ac athrawon ; ie, ni wna profi 
chwerwder ei gyflog beri casineb ato fel pephod, na 
gwir ymgais am ddiangfa oddiwrtho. O, y nerth an- 
orchfygol i bawb ond x sbryd Duw, sydd yn nheymas- 
iad pechod ! Hefyd, bob amser, yn mhob man, mae 
marwolaeth wedi ei gysylltu ag ef ; pechod a marwolT 
aeth. Y saint yn unig a ddiangant, a hyny oblegid i 
Grist ddyoddef eu marwolaeth yn eu lie. Marwolaeth 
y w hanfod ei deyrnasiad ; marwolaeth yw rheolan ei 
deyrnasiad; marwolaeth yw ^rym ei deyrnasiad; a - 
marwolaeth y w pen draw ei deyrnasiad. IJid oes yn ei 
hoU wlad ond marwolaeth ; a phawb sydd tan ei lyw- 
odraeth ydynt yn ngafael ac yn rhwym i'r holl farwol- 
aethau cynwysedig yn mygythiad toriad y cyfamod. 



PBEGETHAU. 2Q5 

" Oanfarw ti a fyddi farwP Marwolaeth goDdemniol 
ar y person — marwolaeth ysbrydol yn yr enaid — mar- 
wolaeth naturiol y corph gerllaw — marwolaeth dragy- 
wyddol corph ac enaid wrth y sodlan ! " Teymasodd 
pechod i farwolaeth ." Shuf. 5 : 21, Nid oes yn ngwlad 
pechadar tan lywodraeth pechod, ond marwolaeth ; 
nid oes dim a ellir yn briodol ei alw yn fy wyd yn ei 
feddiant. Y bywyd naturiol, nid bywyd, mewn ystyr, 
yw, ond gohiriad gweinyddiad y condemniad; marw 
yw, er ei fod yn fyw. Hyny yn nnig sydd,y mae y go- 
hiriad yn adeg werthfawr i gael bywyd cyfiawnhaol, 
trwy symndiad o'r condemniad, ac mewn canlyniad i 
hyny gael bywyd ysbrydol, a hawl i fywyd tragywydd- 
ol. Felly y byddo i filoedd, cyn i'r adeg fyned heibip. 

Hefyd, nid y w gweithrediad deddf pechod heb ddeddf 
Duw ; ie, ni buasai bechod oni buasai deddf Duw. Os 
anghyfraith yw pechod, y mae yn anmhosibl fod an- 
nghyfraith heb gyfraith ; os trosedd yw pechod, y mae 
yn anmhosibl fod trosedd heb reol i'w throseddu. " Lie 
nid oes deddf, nid oes gamwedd/' " Ni chyfrifir pech- 
od pryd nad oes deddf." Eto, er na all pechod fod heb 
ddeddf, er hyny gall fod deddf heb bechod, pe amgen, 
deddf fyddai achos pechod. Bu amser pan nad oedd 
pechod, er fod deddf, sef yn Eden ; a bydd y nefoedd 
byth heb bechod, er na bydd heb y ddeddf. Gan 
hyny, gwelwch nad achos pechod yw'r ddeddf. 

Hefyd, "grym pechod yw'r gyfraith." Yn hyn y 
mae yn rhyfedd ; y peth goreu yn rym y peth gwaeth- 
af ; y peth glanaf yn rym y peth aflanaf ; y peth teb- 
ycaf i Dduw yn rym y peth tebycaf i ddiafol. Nid 
grym cyflawni pechod, ond grym cosbi am bechod. Y 
gyfraith sydd yn cael y troseddwr yn euog — yn ei wys- 
io o flaeny fame — yn ei gyhoeddi i farw, ac yn dal ei 
gafael ynddo nes trengu ar y crogbren ; gan hyny mae 
mwy rhwng y troseddwr a dyfod yn rhydd na muriau 
y carchar — na rhwymau ei ddwylaw a'i draed, ac na 
gofal ceidwad y carchar ; boddloni y gyfraith sydd eis- 
ian, ac yna daw allan heb ofyn cenad neb. Felly am y 
pechadar; ateb drosto i Dduw, boddloni y gyfraith, a i 



206 PBBGETHAU. 

« 

ryddhau yn y llys; ac ond cael hyny, daw allan yn gyf- 
reithloB. Hyn a wnaed gan Grist, fel meichiau, yn lie 
y troseddwr. "Efe a fawrhaodd y gyfraith, ac a'i 
gwnaeth yn anrhydeddus ;'* gan hyny y mae drysau y 
carchar yn agored, a chyhoeddiad cyfreithlon o'r llys, 
*' Ewch allan, ac ymddangoswch/' " Esa. 49 : 9 Yr 
Ysbryd Glan a effeithiola y cyhoeddiad i gael llawer 
allan. 

2. Deddf Ysbryd y bywyd, &c. 

(I.) Deddf. Pa briodoldeb sydd mewn galw yr ef- 
€ngyl yn ddeddf ? Cyffelyb ydy w i ddeddf ar amry w 
ystyriaethau : 

[1.] Uchder ei tharddiad. Y mae deddf bob amser 
yn dyfod o le uchel. Nid gwag siarad y cornelau, nid 
bygythion y gwyllt ei dymerau, na phob math o awd- 
urdodol ddywediadau a wna ddeddfau ; pe felly, ni 
chynwysai y byd y deddfau a wnelid. Khaid i'r ddeddf 
ddeilliaw o'rsenedd, wedi ei chaniatai a'i chadarnhau 
gan y brenin. Felly y dadguddiad dwyfol ; " Nid trwy 
ewyllys dyn y daeth ; y mae yn uwch ei darddiad na'r 
Alcoran of Meccay ac na chymysgfa wenwynig Rhuf- 
ain. Deilliodd "o orseddfainc Duw a'r Oen.'' Pen- 
derfyniadau cyngor Trindod — esboniad natur, hanfod, 
priodoliaethau, a bwriadau Duw — cyhoeddiad Brenin 
y breninoedd. Mae uchder ei tharddiad yn sicrhaa ei 
rhediad ; rhaid codi y gwrthglawdd a'i hetyl, cyfuwch 
a ffynonell ei tharddiad; yr hyn nis gellir ei wneuthur 
gan lid daearolion, na maiais uffernolion, dynion, na 
chythreuliaid. Gan fod y tarddiad o Dduw, y mae yn 
bur (Salm 12: 6) yn ei natur, a'i effeithiau. Diolchwn 
am yr efengyl yn ein hiaith yn ddigymysg. 

[2.] Helaethrwydd ei chynwysiad, Y mae deddf i 
fod yn gyflawn a chynwysfawr. Ac nid pawb a all 
wneyd deddf; mae synwyr canoedd yn nghyd yn anal 
yn methu gwneuthur deddfau digon cynwysfawr i ateb 
i holl amgylchiadau y wladwriaeth. Onid oes newid 
yn ami ? Onid oes dirymu yr hen, a gosod yn eu lie y 
newydd? Onid oes rhoddi i mewn, a thynu allan ? 
Paham ? Ond oblegid nad ydynt yn ddigon cynwys- 



PREGETHAU. 207 

fawr i ateb y dyben. Y mae amser ' ac amgylchiadau 
ar y wladwriaeth yn gofyn cyfateboli y deddfau i ateb 
iddynt. Ond am y datguddiad dwyfol, y mae yn ddig- 
on eang i ateb i hoU amgylchiadau y byd, am oesoedd 
y byd. " Dy orchymyn di sydd dra eang ;" digon eang 
i hoU drigolion daear, gwahanol liwiau, sefyllfaoedd, a 
pherthynasau — rheol meddyliau, geiriau a gweithred- 
iadau — rheol masnachau, llywodraethau, a chrefydd 
hefyd — rheol pob dyn at Dduw, ato ei hun, ac at ei gy- 
mydog. Beth by nag o gyfoewidiadau a gymer le, ni 
bydd eisiau newid llyfr y gyfraith. Pan wawrio y mil 
blynyddoedd, diau y bydd gwelliant mawr ar bethau, 
yn wladwriaethol ac yn eglwysig ; gwell llywodraeth, 
a gwell ufuddhaa yn wladol; gwell pregethu, cann, 
gweddio, darllen, a gwrando, ond ni wellheir llyfr y 
gyfraith. " Gair ein Duw ni a saif ;" ni fydd rhoddi 
ato, na thynu oddiwrtho; a phwy bynag a gynygia 
wneuthur, melWigedig fydd. Dat. 22 : 18, 19. 

[3.] Mae awdurdod a galla yn hanfodol i ddeddf. 
Chwardd llawer am ben cyngorion, rhybuddion, a by- 
gythion ; ond pan ymeifl swyddog y brenin, rhaid 
plygu. Paham ? "Lie y byddo gair y brenin, y mae 
galiu." (Preg. 8: 4.) Felly pan ymaflo geiriau Duw, y 
mae yno allu deddf ; nid yw y cryfef yn y wlad ond fel 
gwelltyn o'i flaen ; darostwng y gwrthnysig, dofa y 
gwyllt, dryllia y caied, daw a'r cyndynaf ar ei liniau i 
lefain am faddeuant. Wrth edrych ar agwedd miloedd 
yn ein gvvlad, y mae'n ddigon i ddigaloni y dewraf ; 
end pan ystyriom nerth a grym geiriau Duw, y mae 
digon tu cefn. 0, Arglwydd, anfon dy eiriau gyda 
nerth. 

[4:.] Y mae deddf iV chyhoeddi a'i gwneyd yn hys- 
bys. Diau fod llawer o ysgrifeniadau yn ysgrifen-gist y ' 
brenin, ua welodd y gwyr mwyaf yn y deyrnas erioed 
mo honynt; ond pan wnelir deddf, anfonir a cby- 
hoeddir hi trwy y deyrnas. Felly, diamheu fod dirgel- 
edigaethau yn nghyfrin-gyngor Duw, na welodd yr 
angel uchaf erioed; ond am yr efengyl, hysbyswyd hi, 
ie, i ni, y Cymry tlodion. "Pethau amlwg a'roddwyd 



[^ 



208 PBEGETHAU. 

i ni/' •* T mae eFe yn mynegu ei eiriau i Jacob." " Y 
ddeddf a & allan/' *^ Ysgrifenais iddynt bethaa mawr- 
ion fy iighyfraith/* Ac. Ac o'f gyfraith, ie, i gyd, j 
rhyfeddaf, a'r gwerthfawrocaf, mewn rhyw ystyr, i 
bechadnr^ ydvw y darn hwnw a gyhoeddwyd uwchben 
mensydd Bethlehem, " Ganwyd i chwi heddyw Geid- 
wad, &C. ; ac os molianodd yr angylion Dduw, with 
edrych ar ein Ceidwad m, oni dd} lem ni ddiolch am 
ein Ceidwad ein hunain ? 

(2.) Deddf Ysbryd. Yr Ysbryd, sef y trydydd per- 
son yn vr hanfod ddwyfol. 

[L] 1 mae y ddeddf yma yn hanfodol ddeillio o'r 
Person yma, fel y Personau eraiU. 

[2.] Moddion yn ei law i weithredu yn ysbrydol ar 
bechaduriaid ydyw. 

3.) Deddf Ysbryd vbywyd. 

1.] Mae ganddo lywyd ynddo ei hun fel Person 
dwyfol. 

[2.] Awdwr bywyd pechadur trwy'r efengyl. "Yr 
Ysbryd yw yr hwn sydd yn bywhan. Dengys golled- 
igaetb, marwolaeth, a sefyllfa y pechadur ; dengys hef- 
yd gadwedigaeth a bywyd yn yr efengyl, trwy Grist ; ac 
effeithiola y tystiolaethaa dwyfol, scan roddi ffydd iV 
credn, nes tefmlo min a nerth dyeithr i'r dyn o'r blaen. 
Pan arddelir y gair, y mae yn ordd, yn d&n, yn giedd- 
yf, yn glorian, yn tori cadwynau, yn barnn pethan, yn 
dangos rhyfeddodau, ac yn ei fin yn cyrhaeda trwy holl 
dewder annheimladrwydd, nes dwysbigo y galon. 
Bhyfeddol y gwahaniaeth pan y mae arddeliad ar y 
geirian, rhagor amser arall 1 Hyn a wnaeth i deulu y 
pentecost waeddi allan, " Beth a wnawn ni ?" Beth a 
wnaethoch ? 0, hyny sydd yn peri i ni ofyn, " beth a 
wnawn ?'* Pa beth sydd ? A oes daeargryn ? Nac 
oes. A oes mellt yn goleuo, neu daranan yn rhno ? 
Dim o'r fath beth. Paham, ynte, y mae golwg mor ar- 
swydol a chrynedig ? Pethau am lesu o Nazareth sydd 

Jn cydio gafael yn ein calonau. Onid hwnw a groes- 
oeliasoch chwi ? Ie. Oni ddaliasoch yn ddigryn pan 
oedd yr haul yn duo, y meini yn hollti, y ddaear yn 



PBEGETHAU. 200' 

crynu, a'r beddaa yn airor? Do, felly y gWDaethom^ 
Deliwch heddyw; na fyddwch mor wael ag ymollwng. 
Hid oes bosibl i ni ddal o flaen y fath Berth. Pwy yw 
y pregethwr ? 0, nid yno y mae y gallu. Nid yw y 
pregethwr ond pysgotwr o ddechreaad ; a hefyd clyw- 
som ef yn tyngu a rhegu nad adwaenai ei Feistr ; ond 
nid oes dim o bethan felly yn abl troi min y cleddyf 
yn ol. I y mae ynddo nerth ! O ! y mae arno fin I 
O I y mae yn cyrhaedd y galon ! ! " beth a wnawn 
ni ? Felly, lladd a bywhaa a wna geirian Duw, pan o 
dan arddeliad yr Ysbryd Glan. 

[3.] Cynaliwr bywyd Cristion trwy'r gair. T mae 
yn diddyfnu yr enaid oddiwrth bompiwn, ac oniwn, a 
garlleg yr Aipht, i " chwenycb didwyll laeth y gair/^ 
y mae yn dwyn i'r gwindy nefol yma nes sirioli yr en- 
aid ; dwg y Cristion i'r arfdy ysbrydol yma, gwisgir ef 
A'r arfogaeth, a nerth ir ef i ddal ei ffordd. A'r Ya- 
grythyrau sydd fel y creigian cedyrn ; cynelir yr enaid 
gwan yn nghanol moroedd o drallodau. 1 mor 
werthfawr yw cael am bell adnod trwy'r Ysbryd; mae 
yn fywyd o farw. Sugno ein cynaliaeth y byddom o'r 
efengyl trwy yr Ysbryd. 

(4.) Deddf Ysbrya y bywyd yn Nghrist lesu. Ef- 
engyl a Christ, dyma ddau anwahanol ; pe byddai 
modd gwahai^u, collid efengyl, collid Crist, a chollid 
pechadur byth. Pa le y ceir efengyl heb Grist ? Pa 
le y ceir Crist heb efengyl ? A pha le (ond yn eigion 
anobaith) y ceir pechadur heb Grist ac efengyl ? Ond 
diolch i Dduw, dyma y tri gyda'u gilydd heddyw I' 
Crist yw canolbwynt yr efengyl ; Crist yw gogoniant 
yr efengyl ; a Christ yw testyn yr efengyl. 

1. Hanfod Crist, fel person dwyfol, yw gwreiddyn yr 
efengyl. Rhyw afon lifeiriol a redoda o Idr natur ras- 
ol y Jehofah, yw'r datguddiad dwyfol o ffordd achub 
pechadur. Ffynonodd y drefn ryfedd yn ymysgaroedd 
y personau dwyfol ; tarddodd mewn amlygiad, a rhed- 
ood mewn gweithrediad, i'n hardaloedd tlodion ni. 
Diolch i'r Arglwydd am ein cofio ! 

2. Oyfoeth Crist y w sylwedd yr efengyl ; mae poh 



210 PREGETHAU. 

llinell o honi yn llawn o Grist. Ni fyddai yr efengyl 
fawrgwellna phapyr newydd, pe tynid Grist allan o 
honi. 

3. Cyflawnder Crist yw cyhoeddiad yr efengyl. Yr 
efengyl am ei Fab ef ; pa le bynag yr ^1, hwn sydd gan- 
ddi iV ddangos i bob iaith a gwlad. (I Cor. 2: 2.) 
Efe yn nnig, efe yn bob peth, ac efe am byth. 

II. Yn gymwysiadoh Rhyddhad pechadur gan y 
ddeddf Jlaenaf o afael yr olaf, yr hyn sydd fwy o werth 
na bydoedd o aur. Pa fodd gan hyny y gwneir hyn ? 
A dau beth, sef cyhoeddiad a datguddiad. 

(I.) Cyhoeddiad ddigon i foddloni deddf Duw. 
*^ Efe a fawrhaodd y gyfraith." Dangosir i'r pechadur 
tlawd, yn ei gadwynau, y digon boddlonol mewn ab- 
erth, i dawelu, llonyddu, a boddloni cyflawnder a 
deddf, heb ofyn dim iddo ef Nid oes gan Dduw na'i 
ddeddf un hoffder yn rhwymo a chosbi yr euog ; dywed 
nad "ymhoffa yn marwolaeth yrannuwiol;" gan hyny 
cael digon drosto a bair lawenydd i'r gofynwr a'r dj- 
ledwr, Aeth yn orfoledd drwy holl ororau gogoniant 
pan ddywedwyd, " Gorphenwyd ;" ac aiff yn llawenydd 
anamgyffredadwy trwy holl wlad yr euog rhwym, pan' 
yn ei gadwynau, y datguddir iddo ddigon i'w gael yn 
rhydd o afael gofynion y ddeddf. 

(2 ) Cyhoeddiad fod pechod wedi ei ddiorseddu o ran 
hawl teyrnasu. " A gondemniodd bechod yn y cnawd." 
Ehuf 8 : 3. Nid oes gan un condemniedig hawl i 
deyrnasu. 

2. Cymhwysiad. Mae Ysbryd Duw yn cymeryd yr 
efengyl i gymwyso adref i afael yr euog, yr holl bethau 
er ei wneyd yn rhydd byth. Rhoddir o blaid yr e1iog 
yr hyn a wnaeth Crist yn ei le. Fel y mae cyflawnder 
y ddeddf yn cael ei gyflawni yn y troseddwr, y mae y 
fath berthynas rhwng y meichiau a'r dyledwr, fel y 
gellir yn briodol ddywedyd, fod cyflawnder y ddeddf yn 
cael ei gyflawni ynom ni ; yn ein natur ni, yn ein 
deddfle ni, drosoni ni, ac i ni ; ac yn wyneb y ddeddf, 
dyma berson rhydd. 

Diorseddir pechod yn weithredol oddiar orsedd yr 



PREGETHAU. 211 

enaid. Enfyn Daw ei air gyda nerth i ymaflyd yn yr 
hen ormeswr, gan ei daftu o'i eisteddle, nid heb ddang- 
osiad amlwg mai ildio'r dydd a myred allan a ddylai. 
Dangosir anghyfreithlondeb ei deyrnasiad, a dangosir 
mai gras y w iawn etifedd y galon ; ac yma wele ras yn 
teyrnasu mewn cyfiawnder. 

Yn awr, dyma berson rhydd oddiwrth gondemniad, 
trwy gyfrifiad o gyiSawnder Crist i'r euog ; ac enaid 
rhydd oddiwrth arglwyddiaeth pechod, o herwydd 
teyrnasiad gras ; o ganlyniad, rhydd oddiwrth farwol- 
aeth gondemniol y person, a rhydd oddiwrth farwol- 
aeth ysbrydol yr enaid ; ac yn y diwedd, rhydd oddi^ 
wrth y bod o bechod, ac ofn marwolaeth hefyd. Khyf- 
edd ras Daw! Rhyfedd haeddiant Crist! Rhyfedd 
ifyddlondeb yr Ysbryd ! A rhyfedd fraint y pechadur ! 

CASGLIA DAU. . 

1. Rhyddhad heb ei haedda ydyw. Nid oedd gan 
gdr na chyfaill ddim i'w wneyd; nid oedd na dagrau 
na rhinweddau i'w dangos ; aeth yr offeiriad a'r Lefiad 
heibio o'r neilldu ; ond, bendigedig fyddo Duw, nesa- 
odd y Samariad at yr archolledig, a chymerodd ei 
blaid. Rhyw ddiwrnod heb ei ail, daeth cenad o'r llys 
i'r carehar at yr euog, a dywedodd wrtho, *' Gollwng 
ef yn rhydd, myfi a gefais iawn." Dyma swn rhyfedd ! 
Pan nad oedd dim i dalu, dim newid ar y gyfraith, dim 
tori ar y carehar, dyma y drysiiu a'r pyrth haiarn yn 
agor o honynt eu hunain! 

2. Rhyddhad yn y goleu. Yr oedd eithaf goleu ar y 
gyfraith, a Uygad treiddgar y Jehofah yn edrych ar y 
troseddwr a'r ddeddf ar unwaith, a dyma y ddau yn 
anrhydeddus, a'r Barnwr yn foddlon. Deil y rhyad- 
had lanwl-chwiliad dynion, Duw, y Beibl, cydwybod, 
a'r farn hefyd, Nid oes yma na thwyll nac anwiredd; 
pob peth yn dda a gonest, o uchder llyfrau y ilys, i 
wlad cuddie^ig cyhuddiadau cydwybod; pawb yn daw- 
el, a phawb wedi cael digon. 

3. Rhyddhad tragy wyddol. " Ni ddaw i farn ;" daw 
i lawer peth, a llawer lie, ond " ni ddaw i farn." Rhyf- 



212 PREGETHAU. 

edd ras ! Dywedodd Duw unwaith ei fod yn rhydd ; 
byth mwy uis gellir ei rwymo. Aeth allan or carchar, 
ac wrth fyaed, cly waf ef yn dywedyd, Pfarwel garchar 
a chadwynau ; dyma fi yn gaaael y daeardy am byth ;. 
nid oes aeb a'm gwel yma mwy. Pa ryfedd os ydyw yn 
neidio a gorfoleddu wrth ymadael ? Gadael carchar, a 
chael palas ; gadael y carpiaii, a gwisgo y gown gwyn ; 
gadael tlodi, ac etifeddu teyrnas ; le, gadael uffern^ a 
chael iiefoedd. 

4. Heddyw yw yr amser cymeradwy i ryddhan. 
Dyma unig wlad gollwng yn rhydd. Nid oes datod 
cadwynaii tu draw i'r gagendor. ! garchar anobeith- 
iolsyddyno! Duw wedi cau, ac nid agorirl "Ni 
ddeuir oddiyno hyd oni thelir/' ac ni thelir byth **yr 
hatling eithaf.'^ 6an hyny^ rhyddhaer ni yn awr gan 
y Mab; a diolch nad ydym yn y carchar anobeithioL 

5. Y rhai a ryddhawyd, diolchwch byth^ ac na 
thewch, i'r hwn a gymerodd ei rwymo i chwi gael dy- 
fod yn rhydd. Ac wrth ddiolcb, cofiwch am y rhai 
sydd yn rhwym ; a Duw, o'i ras, a'u Jcofio yn fuan* 
Amen. 



PREGETH II. 

A DRADDODWYD YN NGHYFARFOD BLYNYDDOL CROESOSWALLT, 

EBRILL 24, 1836. 

" Nid pob un sydd yn dywedyd wrthyf, Arglwydd, Arglwydd, a 
ddaw i mewn i deyrnas nefoedd ; ond yr hwn sydd yn gwnenthur 
ewyllys fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. . Llawer a ddywedant 
wrthyf yn y dydd hwnw, Arglwydd, Arglwydd, oni phrophwydas- 
om yn dy enw di ? ac oni fwriasom allan gythreuliaid yn dy enw di ? 
ac oni wnaethom wyrthiau lawer yn dy enw di ? Ac yna yr addef- 
af wrthynt, Nis adnabum chwi erioed ; ewch ymaith oddiwrthyf, 
chwi weithredwyr anwiredd." — Mat. 7 : 21 — 23. 

Y mae'r Arglwydd lesu yma yn nesu at ddiwedd ei 
bregeth ar y mynydd ; am hyny mae yn gwneuthur 
sylwadau cymwysiadol, gan wasgu y pethau yn ddwys 
ac onest iawn at ystyriaethau ei wrandawyr. Y mae 



PREGETHAU. MS 

fel yn dyfod i afkel & chalonan pawb oedd yn breseiiol ; 
ac rr dyben i fod yn fwy effeithiol, y mae yn y rhan ol- 
af o'i bregeth yn arwain y rhai oead yn clywed i olwg 
barn a tbragywyddoldeb ; yn dal y gwrandawyr yn 
wyneb y bregeth, a'r bregetn yn wyneb y gwrandawyr; 
ac yn wyneb eu gilydd yn eu dal yn ngolwg y farn olaf. 
Dyma ddal sobr ac effeithiol. Beia rhai o herwydd fod 
y pregethwyr yn son gormod am farw a barn, i'r dyben 
i effeithio ar dymerau eu gwrandawyr ; edryched y cyf- 
ryw a feiant, pa un ai hwynt-hwy ai lesu Grist sydd 
yn iawn. 

Yn y rhan v cymerwyd y testyn allan o honi, rhodd- 
ir desgrifiad o'r gau athrawon. Yn y He blaenaf dang- 
osir pa fath rai ydynt, sef, *^ a deuant atoch yn ngwisg- 
oedd defaid," &c. ; wedi hyny dangosir pa fodd y mae 
eu hadwaen, sef " wrth eu ffrwythau ;" ac yn y testyn 
rhoddir desgrifiad pa fodd y mae yn sefyll rhyngddynt 
a'r Barnwr yn awr, a pha fodd y bydd y farn ddiweidd- 
af. Diau y cynwysy testyn yr holl ragrithwyr a geuir 
allan o'r nefoedd yn y diwedd ; y rhai sydd yn galw 
Duw yn Arglwydd, sef yn proffesu ei enw, ac heb ddim 
tu-mewnol, ysbrydol a ffwirioneddol rhyngddynt a 
Duw erioed. Er na ellir dywedyd y bydd yr holl bro- 
ffeswyr mewn enw yn gallu dangos y fath weithred- 
oedd ag a nodir yn y testyn, eto tebygol y byddant yn 
dvsgwyl nefoedd am ry w bethau a wnaethant. Tebyg- 
ol mai dedwyddwch gogoneddus wedi marw a olygir 
yma wrth deyrnas nefoedd. Nid yr oruchwyliaeth ef- 
engylaidd a feddylir, canys bu. ac y mae, gau athrawon 
a gau broffeswyr yn bono. Nid eglwys weledig Crist a 
ddeallir, oblegid nid yw honoyn ddigymysg; gan hyny 
nefoedd a olygir. He ni ddaw gweithredwyr anwiredd. 

Y mae Crist yn Uefaru yma mewn rhyw fodd uchel 
ac ardderchog iawn, nid yn unig fel Brenin Seion a'r 
Messia addawedig, ond hefyd fel Barnwr y byd, a threfn- 
wr sefyllfa dragywyddol pawb. Nid yn ami tra ar y 
ddaear yr ymwisgodd 4'r fath fawrhydi ardderchog. 
Wrth gydmaru eiymadroddion awdurdodol, a'i agwedd 



214 PREGETHAU. 

allanol y pryd hwn, y mae yma rywbeth hynod o ddy- 
eithr i syniadau anianol. Ond dychwelwn i eylwi : 

I. Fod mewn gwir grefydd weithrediad ; a dyma y 
diffyg a ddaogosir yn y rhai hyn. Nid yw yn beio ar 
yr hyn oedd ganddynt, na'r hyn a wnaetnant; ond nid 
oedd eu gweithredoedd yn gyflawn, nac ychwaith yn 
uniawn; nid gwneuthur ewyllys Duw oedd. Sylwer, 
gweithrediadau swyddol yw'r cwbl a enwir; lie y gwel- 
wn y gall rhai wisgo swyddau eglwysig, a gwneuthur 

Setnau mawrion fel swyddwyr, ac eto bod yn ol yn y 
iwedd. Hefyd, wele lawer a gweithredoedd mawrion^ 
ac eto y gweithredwyr a'u gweithredoedd yn anghym- 
eradwy. Wrth feddwl hyn, pwy na chrynai ? — ond nid 
oedd y cwbl yn wneuthur ewyllys Duw. Y mae hyn 
fel rhyw begwn mawr yn y testyn yma, ar yr hwn y 
mae yn troi hawl a mynedfa i fywyd tragywyddoL 
Ewyllys Duw ; ei feddwl datguddiedig yn ei air. Am- 
lygodd trwy ddatguddiad dwyfol ei ewyllys, a'i weith- 
rediadau grasol tuag at ddyn, o dragywydaoldeb i dra- 
gywyddoldeb, yn nghyda holl ddyledswyddau dyn tu- 
ag at Dduw. Yn awr, gwneuthur yr ewyllys. 

1. Ewyllys Duw yw defnydd y gwaith ; pethsfeu yr 
ewyllys datguddiedig sydd iV gwneuthur. 

2. Ewyllys Duw yw rheol y gwaith ; megys y dy- 
wedodd Ete yn y datguddiad dwyfol, felly y dylid 
gwneyd. 

3. In ewyllys Duw y mae modd i weithio. Yr ew- 
yllys yn rheol gwneyd yr ewyllys, a'r ewyllys yn rhoddi 
modd gwneyd yr ewyllys : yma y mae, (1.) Dangos y 
gwaith, trwy roddi goleuni i*r meddwl. (2.) Ehoddi 
addasrwydd i weithio, trwy fywhau yr enaid. (3.) 
Ehoddi hyfrydwch yn y gwaith, trwy roddi ania^n 
dduwidl i orseddu ar yr enaid, nes gorchfygu yr holl 
ddyn i weithredu yn wirfoddol: (4.) Rhoddi cynaorth 
i weithio trwy dderbyn gras yn adnewyddol l^ob dydd. 

1. Ewyllys Duw. — Mae yn ewyllys Duw bob peth o 
ran trefniad, datguddiad, gwneuthuriad, cyhoeddiad a 
chymwysiad, er codi dyn i heddwch Duw, ar ddelw 
Duw, wrth fodd Duw, ac i fwynhau Duw ; ynyr hyn 



. PBBGETHAU. 215 

y mae yn gynwysedig ddedwyddwch diamgyffred y dyn 
ei hun. Trefniad: "Ni ddaeth i galon dyn y pethau a 
ddarparodd Duw/' Datguddiad : " Dug fywyd ac an- 
llygredigaeth i oleani trwy yr efengyl. Gwneuthur- 
iad: "Pob peth yn barod." Cyhoeddiad: "I efengylu 
yn mysg y cenedloeddanchwiliadwy olud Orisi" Oym- 
wysiad : "Efe a ddysg i chwi yr holl bethau, ac a dd#g 
ar got i chwi yr holl bethau a ddywedais i chwi/' 

Yn awr, rhag cuddio gras drwy wasgu dyledswydd^ 
Ben yn hytrach rhag gwneuthur i fyny y gyfundraeth, 
a gwneuthur dyn heb ras Duw, megys y mae arfer rhai ; 
gwelwch ras trwy holl linellau yr ewyllys yn ffynoni yn 
wreiddiol, yn rhedeg yn weithredol, ac yn cael gafael 
ar y gwrthddrychau yn gymwysiadol. Heb ras yr ew- 
yllys ni fyddai byth wneuthur yr ewyllys; heb ras yn 
sylfaen, ni cheid goruwch-adeiladaeth o weithred- 
oedd da. 

(1.) Rhaid cael y person yn rhydd o garchar con- 
demniad. Onid o ras y mae hyn ? Pa fodd y gwasan- 
aetha neb ei frenin, pan tan ddedfryd y gyfraith, yn y 
carchar mewn cadwynau, ac yn ngafael awdurdod y 
ceidwad? Nid yw o ran cyflwr yn addas,nac o ran lie 
yn abl, i wasanaethu ei Arglwydd ; a gwyr pawb fod 
yn rhaid ei gael yn rhydd cyn y byJdo yn wasanaeth- 
gar; a gwyr pawb cystal a hyny nad oes end gras, ew- 
yllys da, ie, ewyllys da y brenin hefyd, ac nid neb arall, 
a all ei gael yn rhydd. " Dy was di ydwyf fi, dy was di 
ydwyf fi.'' Faham yr wy t yn dyblu yr ymadrodd ? ! 
ni fedrat byth ymrwymo yn ddigon tyn, na gwasan- 
aethu yn ddigon ffyddlon ; " dy was ydwyf, a'th was 
fyddaf byth." O ba le y tarddodd y rhwymau cryfion 
yma ? ddatodiad rhwymau y daeth hyn i mi ; gan 
i ti ddatod yr hen rwymau, yr ydwyf finau am ymgy- 
lymu ft rhwymau newyddion; "datodaist ly rhwym- 
au." Dyma ras a gofiaf byth, a ryfeddaf byth, a gan- 
molaf byth ; a gwnaf dy ewyllys byth am i ti fy nghof- 
io. Felly, gwelwn, rhaid symud y condemniad trwy 
ras, cyn y gwna neb ewyllys Duw. 

(2.) Enaid rhydd oddi tan lywodraethiad pechod. 



^16 PBlGBTBAr. 

Mae Ilywodraeth pechod y fath ar ddyn, fd na tjn 
imenthur ewylljs Daw pe gallai, ac nas gall pe mynaL 
G-was i arall y w dyn, a'r andl yma yn arj^wydd mewn 
awdurdody ao yn beriaith ^roes yn mhob petn, bob om- 
aer, ao am byth, i ewyllys Daw; gan hyni ni ellir gwa»- 
anaetha daa arglwydd perffaith yn erbyn en gilydd. 
Heblaw hyny, dewisiaa pob dyn yw gwasanaetha 
pechod ; mae gorsedd y Ilywodraeth yn yr ewyllys, a 
ffag-bleser pechod yn y serchiadaa ; ae er mwyn tawel- 
wch yn y gwasanaeth, rhaid dalla y deall, dystewi cyd- 
wybod, a tnroi heibio waaanaeth y cof. Yn awr, dyma 
y dyn sydd i wneathar ewyllys Daw ; gan hyny, gwel- 
wch rhaid ei dechrea yma gan ras, ieyCreaoras. Bhaii 
eael yma beth nad oes ; ^^Canys ei waith.ef ydym, wedi 
ein crea yn Nghrist lesa i weithredoedd da." Eph. 2 : 
10. Gwelwch nad oes gweithredoedd da heb grea, a'i 
waith ef yw crea. Oni weithia Daw o ras trwy greu 
yn gyntaf ynom ni, ni weithiwn ni ewyllys Daw. Yn 
awr, yn yr ewyllys dangosir gelyniaeth y galon, llygr- 
edigaeth y natar, teyrnasiad pechod, gwreiddyn yr noil 
yago^adaa yn ddrw^, a phob tarddiad allan mewn ym- 
ddygiadaa yn ymladd yn erbyn Daw. Hefyd, yn yran 
ewyllys mawr dangosir ^as i lywodraetha yr anian, 
modd diorsedda l^greda, a lladd yr elyniaeth; wele 
erbyn hyn gariad yn lie gelyniaeth, gras yn lie pechod ; 
taedd, awydd, modd ac udasrwydd, i wneathar ewyll- 
ys Daw. Ond cofiweh, daeth yn gwbl o ras; gras yn. 
teyrnasa ar yr enaid trwy y cyfiawnder hwnw a rydd- 
haodd y person. 

2. Gwneuthur ewyllys Duw.-^'Et fed achab pechad- 
ur o ras, eto yr oedd y gweithio a fa yn ei gylch er tra- 
gywyddoldeb, y gweithio a fa trosto gan Grist, a'r 
fiweithio ynddo ac amo gan yr Ysbryd Glan, yn cyd- 
9dirwyn ac yn cyd-efTeithio er cael dyn i weithio jn ol 
i Dduw. " Uanys Daw yw yr hwn sydd yn gweithio 
ynoch ewyllysio a gweithreaa o'i ewyllys ca ef/* Phil. 
2:13. Dyma ewyllysio a gweithio Duw yn achos, yn 
wreiddyn, ac yn gynhyrfiad ewyllysio a gweithio dyn. 
Ni fyn Duw heb y dyn, ac ni all dyn heb Ddaw ; a'r 



PRBttETHAU. 217 

hwn a wyr fwyaf am waith Ysbryd Duw arno, y w yr 
hwn sydd yn gwneyd mwyaf yn ol er gogoniant Duw. 
^* Y bobl hyn a luniais im' fy hun ; fy ntioliant a fyn- 
egant" Esa. 43 : 21. Y mae'n wir fod y pechadur yn 
oddefol yn y ^weithrediadan achubol cymwysiaiiol 
cyntaf gan yr Ysbryd Glan, ond bron mor fuan ag y 
dechreuir gweithio arno, fe weithir ganddo. Nid yw 
gwaith y dyn yn rhan o gymwysiad iachawdwriaeth ; 
gwaith yr Ysbryd Glan yn hollol yw hyny ; ond mae 
yn brawf o'r cymwysiad, ac yn ffrwyth i'r cymwysiad. 
Mae rhyw agosrwydd a pherthynas rhyfedd rnwng 
gwaith cymwysiadol yr Ysbryd a gweithrediadaa duw- 
iol y CristiOn ; nid yw Ysbryd Duw i wneuthur gwaith 
y dyn, eto ni wnai y dyn ddim byth oni b'ai gwaith yr 
Ysbryd ; nid yw dyn i gyflawni gwaith yr Ysbryd, na 
rhan o'i waith ; eto nid yw Ysbryd Duw yn gweithio 
ar y dyn heb godi y dyn, nid i gyd-weithio d'r Ysbryd 
Glan, ond i gyflawni dyledswyddau er gogoniant Duw, 
Ymorphwysiad ar Grist — pa fodd ? trwy gredu ; rhodd 
Duw yw flEydd ; gwir, gwaith dyn yw credu er hyny. 
£hodd Duw yw edifeirwch ; ie, ond gwaith dyn yw ed- 
ifarhau. Bhodd Duw yw anian dduwiol; sicr iawn, 
ond gwaith y dyn yw rhoddi heibio yr hen ddyn yr 
hwn sydd lygreaig. Ehodd ac ewyllys Duw yw eich 
sancteiddiad chwi ; er hyny gwaith dyn yw meddianu 
ei lestr ei hun mewn sancteiddrwy4d a pharch. Gras 
yw gwreiddyn-ac achos rhoddiad pob peth i^r Cristion, 
ac yn nghymorth gras yn unig y defnyddir pob peth a 
dderbyniwyd er mawl gogoniant gras. 

Owneuthur ewyllys Duw. — (1.) Gweled fel y mae efe 
yn dangos. Deall, adwaen, a barnu pob peth fel Duw; 
nid i'r un graddau, ond o ran cywirdeb ac uniondeb 
golygiadau a phenderfyniadau. Dyma yr iawn ddrych 
i weledpob peth trwyddo; yr iawn glorian i bwyso 
pob peth ynddi ; yr iawn reol i fesur pob peth wrthi, i 
gael golygiadau cywir ar bob peth hanfodol i iachawd- 
wriaeth, a ffurfio barn yn ol gwirionedd. Nid arferion 
dynion, nid traddodiadau yr hynafiaid, nid grym dysg- 
eidiaeth, nid nerth cyneddfifau naturiol, ac nid tymerau 
o 



•I 



218 PBKGETHAU. 

a theimladan chwaith sydd reol i weled fel y mae Dqw 
yn dangos; ond grym a tnanbeidrwydd datguddiad 
dwyfol. " A'r lesu gan ateb a ddy wedodd wrtho, Gwy^ 
dy fyd di, Simon mab Jona, canys nid clg a gwaed a 
ddatgaddiodd hyn i ti, ond fy Nhad yr hwn aydd yn y 
nefoedd."— (Mat 16 : 17.) Nid wyf yn dal perffeith- 
rwjdd mewn adnabod ; " Canys o ran y gwyddom — yn 
awr yr adwuen o ran/* ond pan ymlidio y goleuui ys- 
brydol dywyllwch pechod yn llwjr o'r enaid, "yna yr 
adjiabyddaf megys y'm haawaenir." Gwelir a bernir 
yn awr yn iawn, er nid yn llawn ; gwelir yn gy- 
wir, er nid yn gyflawn. Gwelwyd colledigaeth y cyf- 
Iwr nes gwaeddi beth i wneyd — darfu am danom. 
Gwelwyd, y mae'n debyg, gymaint ag a allasai Uawer 
ddal. Mae'r fath ddyfnderoedd yn ngholledigaeth y 
cyflwr, a ddyrysai synwyrau y cryfaf ar y ddaear pe 
tynid y cauad ymaith ar unwaith. Gellir dy wedyd ar 
hyn, "Nis gwel dyn a byw/* 01 ryfedd ddaioni a 
thiriondeb, datguddio yn raddol, a rboi modd i ddall 
Gwelwyd cymaint o addaerwydd, gogoniant, a graslon- 
rwydd Crist, nes cyflwyno y mater drwg iV law byth. 
Diwrnod rhyfedd oedd hwnw, pan caed rhoi ein baich 
o enogrwydd i lawr, a gorwedd ein hunain ar sylfaei^ 
ddisigl byth. ! diolch am le i lechu yn nghysgod 
Crist, pan oedd melldithion cyfraith yn pwyso, cleddyf 
cyfiawnder yn dysgleirio, digofaint Duw yn gwasgu, eu- 
ogrwydd cydwybod yn fflamio, a drws v noddfa yn 
guddiedig; caed golwg ar Waredwr pechaaur, ond ceir 
tragywyddoldeb heb derfyn na thrai, i dreiddio i mewn 
i ryw helaethach olygiadau ar ryfeddodau lachawdwr 
pechadur, ac iachawdwriaeth y coUedig. Gwelwyii yr 
aflendid nes gwaeddi, " Ys truan o ddyn ydwyf fi ;*' 
gwelwyd y flfynon nes gwaeddi, "Golch fi yn llwyr 
ddwys ;" gwelwyd y pla nes ofni marw ; gwelwyd y 
meddyg nes gobeithio cael byw ; gwelwjd y tlodi iies 
methu byw ynddo ; sfwelwyd y cyfoeth pes methu byw 
hebddo, &c. Gwelwyd 11a wer, ond gwelir mwy; slA- 
waenwyd o ran, ond adwaenir yn berffaith. Henffyob 
for^u clir heb gymylau. 



PRBQISXHAU. 219 

(2.^ Oyraeradwyo pob petha'gynygir i ni gan Ddnw. 

(3.) Gwneyd fel y mae Daw yn dyweyd- Mae Duw 
wedi dyweyd y cwbl sydd iV wneyd, ac y mae yn y 
Gristioa awydd diflino cyflawni y cwbl, a ohyflawni 
pob peth yn berflfaitb. Nid yw yn gallu eto wneuthur 
dim yn berffaitb, ac eto y mae ynddo. ddym\iniad 
gwnenthur y cwbl yn berffaitb. "O, am gyfeirio fy 
ffyrdd i gadw dy ddeddfau" yw ei iaith. Oyrhaedd ad- 
gyfodiad y meirw yw ei ddymuniad. Nid oea dim o'r 
ewyllys a ddymunai ei adael ar ol ; y dyledswyddaa 
caletaf i gig a gwaed^ efe a'u cyflawna ; y gorcbymyn- 
jon croesaf i arferion a tbueddiadau oes lygredig, efe ^ 
ufuddha iddynt gyda hyfrydwch; ie, y pethau a gyf- 
rifir yn benboetbni a ffolineb gan ddyuion y byd bwn, 
yn y pethau hyny mae bwyd a diod/ cysur a cbynal- 
laethy gogoniant a llawenydd, yr hwn eydd yn gwneu- 
thur ewyllys Daw. Y maent yn cyflawni dyledswydd- 
au personoly dyledswyddau perthynasol^ dyledswyd^au 
teuluol, dyledswyddau cymydogaethol, dyledswyddau 
eglwysig, a dyledswyddau gwladol ; yn byw yn dduw- 
iol tuag at Dduw, byw yn gyfiawn tuag at ei gymydog, 
a byw yn sobr tuag ato ei bun. Y mae &'r med^wl yn 
gwasanaethu cyfraitb Duw, (Rhuf. 7 : 25,) — ymadrodd 
y tafod yn gymeradwy, (Salm 19 : 14) — ^a hell waith y 
dwylaw yn cael ei drefnu gan Dduw, (Salm 90: 17). 
Dyma wneuthur ewyllys Duw, yn ol rheol Duw, trwy 
Grist, Mab Duw, dan gynhyrfiad a chyfarwyddyd Ys- 
bryd Duw, o gariad at Dduw, ac i*r dyben i ogoneddu 
Duw. 

Hefyd y mae pedwar peth gan bob Oristion tuag at 
wneuthur ewyllys Duw. 

(1.) Llywodraeth Brenin arno nes gorfod gwneyd. 
Y mae'n rhaid gwneyd ; nid os gwelant yn dda ; gorch* 
fygwyd hwynt mor llwyr nes ydyht yn mynugwneuth- 
ur. Dyma goncwest, concro dyn iddewis! Goruch- 
afiaeth fyddai trechu dyn i wneyd o'i anfodd, ond gor- 
uchaflaeth yn y superlative degree yw trechu dyn i 
wneyd o'i fodd; "Dy bobl a fyddant ewyllysgar yn 
nyda dy nexth.^^ (Salm 110 : 3.) Bydd y goncwest 



220 PBEGETHAU. 

yma yn anrhydedd diderfyn i Fab Duw, a gwarth di- 
derfyn i ddiafol ; pe achub a'u cipio o deyrnas y diafol 
Vu hanfodd, ni thawsai y cythraul a dywedyd mai gyd- 
ag ef yr oeddynt yn dewis bod, oni buasai ea cipio 
oddi yno o'u hanfodd. Ond, ! diolch, fe gauwyd ei 
8afn am dragywyddoldeb, darfu iddynt ddewis meistr 
arally dewis gwaith arall, dewis ei adael ef a'i deyrnas 
warthns am byth. Llywodraeth Brenin i'w gorcnfyga 
i wneuthur ewyllys Duw. 

(2.) Dysgeidiaeth prophwyd i'w dysgu beth 1 wneyd. 
Peth mawr yw cael parodrwydd meddwl i wneuthur 
ewyllys Daw, wedi hyny mae eisiau deall pa beth a 
.pha fodd 1 wneyd. " Arglwydd, beth a fyni di i mi ei 
Wneuthur ?" A wyt ti yn ystwyth ? 0, ydwyf ar 
lawr. Wely gan dy gael di i lawr, ni ddigalonwn am 
neb. A wvddost ti ddim beth i'w wneuthur? Na wn; 
mae'r hen iwybrau wedi cau, mae'r hen dull o grefydda « 
wedi darfod am byth, dysg di fi pa beth i'w wneuthur* 
Dysgeidiaeth prophwyd i adwaen ewyllus Duw a'i 
wneuthur. 

(3.) Gras yn gymorth cyfamserol trwy eiriolaeth 
'Crist, nes cael modd-i wneyd. " Yr wyf yn gallu pob 
peth;" gallu pregethu, gallu rweddio, gallu byw yn 
dduwiol; ie, gallu pob pethp ond cafiwch, "trwy 
Grist, yr hwn sydd yn fy nerthu." Oyfrenir o drysor- 
dy gras, trwy eiriolaeth 'Grist, fodd i weiniaid a rhai 
diddym gyflawni pethau anghredadwy — modd i wneu- 
thur ewyllys Duw. 

(4.) Perthynas a chariad plentyn, nes hoffi gwneyd* 
Teyrnas fy Whad yw, achos fy Nhad yw, ewyllys fy 
Nhad yw : pe na b^ddai rhwymau ond rhwymau car* 
iad, y maent yn ddi^on i'm tueddu i wneyd a allaf. 

Yn awr, dau ofyniad : 1. A oes gwneyd jn ein cref- 
ydd ni ? Y mae Uawer o siarad am grefydd ; rhai yn j 

?' tafamau, rhai yn y comelau, rhai gyda'r pyncian, a'r j 

leill gyda'r dadleu ; ond y mae lie i ofni fod gwneuth- 
urwyr y gair yn ychydig iawn. 

2. Yn ein hoU weithrediadau crefyddol pa faint o 



PHEGETHAIT. 221 

wneuthur ewyllys Duw sydd ? Qnd wele ni yn awr 
yn cael ein harwain at yr ail sylw, 

IL Mae llawer o bethau crefyddol gan lawer, eto heb 
wneuthur ewyllys Duw. Dangosir yn y testyn bethau 
mawrioiiy pethau crefyddol, a phethau da ynddynt eu 
hnnain, eto y Barnwr yn diarddel y cwbl ; ie, yn galw 
y rhai a*n cyflawnasant yn " weithredwyr anwiredd/^ 
ind pechodau y maent yn eu dangos, ond gweithred- 
oedd da ; eto o herwydd rhy w ffalsedd drwg, a diffyg, 
dyma y rhai a'u cyflawnasant yn cael eu rhestru gyda'r 
dosbarth duaf yn y Beibl. ! Arglwydd, beth yw bod 
yn gadwedig ? Pwy sydd gadwedig ? A ddianc rhyw 
lai yn y dii^d ? 

Ond sylwn ar rai pethau hanfodol i iachawdwria^jbhy 
nad oeda gan y rhai hyn, ac nad oes gan filoedd o gref- 
yddwvr yr oes hon. 

1. ileb gyflawnder Duw — y cyfiawnder sydd o Dduw 
trwy ffydd. Sonir mai gwaith buw yw credu ; ond ni 
dderbyniodd y rhai hyn trwy gredn, gyfiawnder Crist 
erioed. Yn awr, y mae bod heb y cyfiawnder yma yn 
profi fod dyn dan y condemn iad ; ie, nid oes a symnd 
y condemniad ond y cyfiawnder hwn. Cyfiawnder yn 
gwared rhag angan yw ; cyfiawnder yn symud angau 
condemnioly ac yn diddymu hawl a gafael angau tra- 
gywyddol. 

Y mae'r condemniad, (1.) Yn cloi allan holl ymgel- 
edd iachawdwriaeth. Mae angau ysbrydol yn teyrnasu, 
Mae clwyfau ac archollion trwy yr holl natur. Mae'r 
wlad yn dihoeni a marw o eisiau ymgeledd bendithion 
y cyfamod. Mae triagl yn Gilead, mae yno physigwn 
Mae pob peth yn y r iachawdwriaeth er gwella yr afiech- 
yd. Wei, " Paham na weLha merch fy mhobl ?" Yr 
ateb yw, mae condemniad y gyfraith o herwydd tros- 
^dan, a gafael cyfiawnder dwyfol am y person iV 
gospi, yn cadw draw bob ymgeledd byth. Rhaid cael 
cyhoeddiad o'r llys i ryddhau gwddf vr euog, a'i godi 



ulir ei ddwyn i'r 
^ Qwr fyddo yn eii 

cywrfodydd, i ryddhau carcharorion trwy waed Crist. 



yn gyfreithlon o'r carchar, cyn y gellir ei dd 
hospital iV wella. Cyhoeddiad fearnwr fyddo yn em 



222 PBVGETHAU. 

(2.) Mae'n doi pob gweithrediad ysbrydol Misa ; ie, 
jrn Bicrhaa marw ysbrydol yn holl wlad yr enaid ; liid 
deayn yr holl wlad an ys^giad bywyd. Gall cyn- 
edd£au dyn yn naturiol, weithredn yn sianel pethan 
er^fyddol, heb ddim ond gweithrediad naturiol. Pa- 
ham caa gall dya weithrodn yn maea orefyddy yn deiby^ 
yr an mc^d ag y gweithreda y oyneddfan ar faea nn ot 
eelfyddydan ? — deall naturiol yn treiddio i betfatfn, ac 
yn cyaoni pethan — serch natariol yn ymhoffi yn 
nghywreinrwyddy rhyfeddodan, ac ardderchawgnrydd 
pethan, ftc., a'r owbl heb fynyd o fod, na mynyd o 
weithredu nwchlaw gwlad y cnawd ; gwlad cyneddfau 
natur yn ymlwybro yn anianol ar feasydd pethan cr^f- 

iddol. " Yr hyn a aned o'r cnawd sydd gnawd/' Yr 
yn a weithredir ffan raawd sydd gnawd ; yr hyn a 
ddeallir ^an gnawd sydd gnawdol, Ac Hefyd, os con- 
iateir fed mwy yn ngweithrediadan dyn afnianol niewii 
pethau crefyddol na'r hyn a nodwyd uohod yn ngWeilh- 
rediad natariol y oyneddfan, dirdyniad annaturiol yw 
ar y dyn at betbau crefyddol, naill ai gan hunan-seroh 
Ben ddycfaryniadan cydwybod wedi ei goleno. Hunan- 
serch : daetn rhai i ymarfer i phethau crefydd o her- 
wydd serch at eu henafiaid ; eraill er mwyn elw bydol ; 
eraill er mwyn esmwythder bydol ; eraill er mwyn enill 
nefoedd wedi marw, a'r cwbl yn tarddu o wlud marwol- 
aeth ysbrydol tan gondemniad a melidith deddf Duw. 
Hefyd, gwesgir llawer at ymarferiadau crefyddol gan 
daranau cydwybod wedi ei goleuo ; gorchfygwyd llaw- 
er ganddi i ymostyngiadau, gweithrediadan, a dyoddef- 
iadau crefyddol. Daw, weithiau, & llyfr cyfraith Duw 
a llyfr hanes bywyd y dyn wyneb yn wyneb, a hi a'i 
barna ac a'i condemnia, nes y byddo teimladau u£fern 
yn y dyn. Dengys ei hawdurdod fel swyddog tros 
Dduw; geilw Duw yn dyst o'i holl gyhuddiadau hi a 
gweithrediadan y dyn, nes y byddo yr euog yn glasu o 
flaen ei gorsedd ; ac yn y bwlch yma, gan nerth yr ar- 
teithiau, torir brigau pechodau, sethrir pleserau y 
serchiadau, rhoddir dystawrwydd ar swn a gweithreci- 
iadaupreswylwyr y ty; bydd y fath nerth ynddi nes 



r . 

I 



^ 



PREGETHAU. 223 

gwasgu fgjfigod ymarferia^an crefyddol, ac er y cwbl, 
jr boH weiihr^diadau crefyddol hya yn tarddu o wlad 
y ciiawd ; gweithrediad naturiol yn ngwlad marw ys- 
orydol, yn y c^richar tan gondemniad. Mae'r ddeddf 
Jrn dweyd wrtli y rhai jsydd tani, hyd nes y capir pob 
genaa. Hyd nes dystewir y ddeddf & boddlonrwydd, 
rhaid iV boll drpseddwyr dewi byth, oran dim gweitb- 
t^dladatl crefyddol cymeradwy gan Dduw. 

2. Heb ^ariad at Dduw ; yn gas ganddynt Dduw. 
Haepob gweithrediad pob dyn yn ei gyflwr natur, bob 
tarawiad amrant, yn tarddu o elyniaeth at Dduw. 
iJelyn yw dyn, a gelyniaeth yw gwreiddyn ysgogiad 
|)ab gweithrediad. x mae'r elyniaeth yn gweithreda 
ddWy Sbrdd : (I.) Trwy bechodau amlwg, a gwrthryf- 
el ffweithriBdpl allanol. (2.) Trwy weithrediadan cref- 
yddol oddiar egwyddorion yr hen gyfamod. Dywed- 
<)dd nn, pan syrthiodd Adda, aeth yn ddaa; sef yn 
Adda lygredig, ac yn Adda crefyddol. Yn awr, y mae 

KAdda lygredig yn ymladd & Duw mewn modd am- 
g a gonest, trwy gyflawni pob math o bechodau 
gwarthus; dryllio y rhwymau, a thaflu y rhefiynau; 
eatbru y ddeddf, dirmygu moddion iachawdwriaeth^ a 
herio Duw i wneyd a alio. ! adyn annedwydd. Ond 
yr Adda grefyddol yn ei weithrediad sydd yn y testyn, 
ac oddiar yr un gwreiddyn yn berffaith y mae'n tarddu 
yr boll weithrediadau crefyddol hyn. Yr ydwyf yn 
^dfych arweithrediadau yr Adda grefyddol yn f wy di- 
chellgar, cilddiedig a maleisus, bron, na phechodau 
amlwg. Edrychwn ar weithrediadau deddfol, tan lyw- 
odraeth egwyddorion yr hen gyfamod. Dirmygaf Grist, 
'inedd y ddeddfol, trwy ei droi o'r neilldu, ni fynaf mo 
' bo;io ef na dim o'i bethau ; diystyraf drefn ejras trwy ei 
' gwrthdd, er mai y drefn sydd yn datguddio ymysgar- 
oedd y Duwdod o ran gras a thrugaredd yw; o her- 
T^ydd cymaint o amlygiadau o gariad a thosturi at 
bechadur coUedig sydd yn y -drefn, am hyny dirmygaf 
y cwbl ; dirmygaf air Duw trwy ei anghredu. Dywed- 
odd ef, " Gan farw, ti a fyddi farw ;" gwrthwynebaf 
fayny trwy geisio bywyd He y dy wedodd ef nad oes ond 



224 PBEOETHAU. 

marw i'w gael. Dywedodd ef fod " cleddyf tanllyd ys- 
gwydedig yn cadw ffordd pren y bywyd ;*' ni waeth 
genvf am hyny, rhuthraf ar fin y cleddyf, 08 oes yno 
gleadyf, er mwyn dirmygu gair, awdardod a bygythiad 
Dnw. Oy amynedd ! yn goddef y fath am ddiwrnod I 
Hefyd, ped edrychem ary deddfol yn ceisio ei hunan — 
Ob caf n ddedwyddwch, meddai, ni waeth f:enyf pa le 
J bydd &;ogoniant Duw ; ie, ni chaiff efe ddim gogon- 
lant oddiwrtbyf fi, drin^af ffordd arall, yn fy nerth fy 
hnn, i'r nefoedd, ac erbyn dyfod yno, caf nefoedd a 
ddedwyddwch cystal a neb, a'r gogoniant i gyd i mi fy 
hnn. Y mae Duw yn cynyg nefoedd i mi, ond y mae 
yn dywevd y mvn y gogoniant oil iddo ei bun ; nid ym- 
ostyngaf fi bytn i gyfiawnder Duw, nac i gymeryd fy 
acbub trwy ras ; ni allaf oddef i Dduw gael y cloa 
oddiwrtbyf fi. Wele, dyma ranau flyrdd dyn deddfol, 
Onid yw pob anadliad, pob gweitbrediad, pob ysgogiad, 
a pbob cyflawniad crefyddol yn esboniad ar wreiddyn 
y cwbl, Bef gelyniaetb at Dduw. Heb gariad at Dduw 
yn gwneuthur gwyrthiau, <&c. Beth bynag fyddo hyd 
a lied ein cyflawniadau crefyddol, bydded cariad at 
Dduw yn wreiddyn y cwbl. 

3. Heb yBbryd Duw. Y maent yn amddifad o'r Ys- 
bryd aM boll weithrediadau yn ol y cyfamod. " Yn an- 
ianol yn eu didoli euhnnain, heb fod yr Ysbryd gan- 
ddynt.'* Y maent yn rhwym o fod heb bob peth lach- 
awdwriaeth yn y gafael, oblegid ni feddant y Cymwys- 
wro'rpethau. (1.) Heb yr Ysbryd yn ei breswyliad* 
Ni chymerodd ei lety ynddynt erioed; ni bu eu cyrph 
yn demlau iddo fynyd erioed. Dichon fod gweithred- 
ladau cyffredinol yr Ysbryd yn effeithio ar eu tymerau, 
a'i ymrysoniadau yn peri anesmwytbder yn ngwlad 
pechod; dichon fed teimladau gofidus am becbod yn 
ei ganlyniadau, ac ymladdfeydd rbwng y cyneddfau, y 
gydwybod yn condemnio pechod, gan ddychrynu v 
pechadur, a r cwbl yn taiddu o ryw fath o weithrediad- 
au cyffredinol yr Ysbryd. Oallant ffieiddio rhyw bech- 
odau a'u gadael, gan nerth pechod arall yn gwthio ac 
yn mynu lie yr un oedd anwyl o'r blaen. Ond gan yr 



■ I 



PBEGETHAIT. 225* 

Bn teulu y mae y perchenogaeth ; ni newidiwyd y 
family erioed ; er maint o guro sydd wedi bod gan 
Ysbryd Duw wrth eu drysau trwy y weinidogaeth, 
rhagluniaeth, &c., mae'r clo yn ei erbyn ; nid yw yn- 
ddynt yn wreiddyn ffrwythau. " Ffrwyth yr Ysbryd 
w cariad," &c., gan hyny ni ddichon y ffrwythau fod 
eb y gwreiddyn, ac ni ddichon yr Ysbryd fod yn 
wreiddyn heb breswylio; oblegid peth arosol yw 
gwreiddyn. .Nid yw yn wreiddyn sancteiddrwydd 
buchedd; oblegid tarddiad naturiol o breswyliad a 
gweithrediadau yr Ysbryd yw ymarweddiad sanctaidd* 
(2.) Heb oleuni yr Ysbryd ; ni feddant yr eneiniad 
jrn arcs ynddynt. " Ond y mae yr eneiniad a dderbyn* 
lasoch ganddo ef yn aros ynoch chwi, ac nid oes arnoch 
eisiau dysgu o neb chwi ; eithr fel y maeyr un eneiniad 
yn eich dysga chwi am bob peth, a gwir yw, ac nid yw 
gelwydd ; ac megys y'ch dysgodd chwi, yr aroswch yh- 
ddo." (1 loan 2: 27.) Nid oes ganddynt mo*r ddysg- 
eidiaeth am ddim perthynol i iachawdwriaeth o ran 
^ras na dyledswydd. Nid oes dim digon cadarn rhyng* 
adynt a chreda celwydd, cofleidio cyfeiliornadau, le, a 
myned o'r diwedd yn anffyddwyr proffesedig. Nid oes 
ganddynt oleani anffaeledig yr Ysbryd am ddim ; d de- 
all naturiol y gwelwyd cyflwr colledig, a'r un goleu 
ffaeledig y gwelwyd Achubwr y coUedig. Mae grym 
dysg^idiaeth wedi galluogi rhai i fod yn feirniaid man- 
wl, a gwneuthur math o mathematical system o ath- 
rawiaeth yr efengyL Mae nerth cyneddfau wedi clodd- 
io i'r golwg lawer o bethau rhyfedd yn maes rhinwedd. 
Mae zel a hunan-glod wedi dwyn llawer trwy anhaws- 
derau mawrion, m6wn hunan-ymwadiad a chodi croes- 
au trymion, a'r cwbl heb oleu na dysgeidiaeth yr Ys- 
bryd Glan. Gwyr llawer am ryw oleuo unwaith, rhyw 
ffagl fel goleu mellten, yn cyffroi yn hytrach na dysgu 
adnabod, yn myned heibio heb amser i farnu. Wrth a 
ddywedwyd ar y mater hwn, gwelwn mor bell y gall 
dynion fyned gyda phethau allanol crefydd, heb un 
cam yn iawn, heb gyfiawnder Duw, yn euog ; heb gar- 
iad at I)duw, yn elyn ; ac heb Ysbryd Duw, yn an- 
ianoL 



226 ^REGKTHAU* 

III. Mot belt yr a dynion mewn ymddangosiad o 
ffrefifdd, ac eto heb ddirh ond twyll yn y ddeheulafc. — 
Dywedunt yn y dydd hwnw, y dydd olaf, dydd y fam ; 
daliant i wag-obeithio, i ryfyc^us ddysgwyl, le, bron na 
'Orchymynant yn awdurdodol dderbyniad a chymerad- 
ii^yaeth. *• Y cyfaill, pa fodd y daetnost i mewn yma, 
faeb fod genyt w>sg pnodas? (Mat 2)2: 12.) Daethost 
7ma heibio i bawb a tbrwy y cwbl ; cly waist am y wis^, 
ond daethost yma hebddi ; myneswyd i ti fbd yn rhaid 
€ii cbael ; dan^oswyd mor hawdd oedd ei chael ; am- 
lygodd y gweision mor fanwl y bvddai yma ; ond er y 
<5wbl daethost yma heb y wisg. ^mfoddlonodd y pum' 
morwyn ffol ar y lamp yn unig, nes y daeth y waedd 
haner"nos. Mor bell yr k dyn heb ddim ond twyll ; 
4iiff trwy holl ordchwyliaethau rhagluniaethy mewn 
gwg a gwiSn, hawddfyd ae adfyd, &c, heb ei ddefEVd i 
ymofyn am wirionedd ; trenlia ugeiniaa o 11 vnyddoedd, 
a phob mynyd yn datguddio pethau newydd, ac etb efe 
■a a A thwyll yn ei ddenenlaw trwy ei oes, Heffd diano 
ar bob gweihidogaeth ; taranan Dinai^ darlnnia^ o fan* 
ylrwydd y fam ; ymgnddia rhag y weinidpgaetb fanyl- 
iif, rhag y llygad craffaf, rhag y chwilio dwysat Pa 
faint warantau sydd allan i geisio ei ddal ; gwr an- 
onest yw yn dwyn rhed-nwyddan {smuggled gddds). 
' Ond wele ef wedi dianc ei oes, a swyddogion y Brenin 
wedi methu ei ddal, a dyma efe yn euro wrth ddrws y 
Brenin ei hnn, fel gwr gonest, am dderbyniad a chym- 
eradwyaeth, a gwobr am ei lafur. ! gaiedwch ac an- 
jrstyriaeth. Tybiodd efe fod y Brenin fel efe ei hun, 
ond dyma argyboeddi a thiefnu yr achos o flaen ei 
wyneb. Dycnymygaf glywed y 13renin yn dywedyd, 
Os twyllaist y swyddogion, ni thwylli fl ; os aethost 
trwy bob bwlch a holiad, trwy bob moddion ac ordin- 
had, heibio i bob swyddog a llys, nid di trwodd yma, 
wele dydi yn y ddalfa. 0, Arglwydd, pa fodd y try all- 
an arnaf fi fy hun, ac ar filoedd sydd yn ymarfer & 
phethau allanol crefydd ? ! ani onestrwydd a chy- 
wirdeb mewn crefydd, os bydd pethau eraill yn fach. Y 
tnae y rhagrithiwr yn darllen, yn cann, yn gweddio. 



and y cfwbl wedi ei stampio ag snoii^fltrvrydd ; yn cym* 

(;iitta bob tro'jm annheilw'ng, yn prejajefthtt ao ytt gwran- 

I . do pregdthau, a llon'd ei galon o ddichelt a thWyll, Sbq. 

TJnwaith eto, Oh^iliwr y calonaa, didwylla holl bro- 

. flReswyr cref^dd. 

Nid yw gwneyd llatret* dfos aohosh Dttw ; liid yw di- 
I aac rhag drwgdybiaeth vdyniOB mwyaf ysbrydol; nid 
I y w oea o gtiefydda yn allanol beb fwlch, yn ddigon o 
I • brawf y diangwn gan ein Barnwr ; ie, nid yw marw 
I ' mewn taw«lwcb, heb ddychryniadan meddwl, yn ddigon 
o dystiolaeth fod y cwbl yn dda ; obtegid yr wyf yn 
meddwl fod Uawer yn myned yn rhy bell o gyrhabday 
byw i alia trosglwyddo gwybodaeth yn ol pa fodd y 
mae'n troi, eyn deall en hunain pa fodd y mae'n sefyll 
fbyngddynt a Dnw. " Oanys nid oes rhwyniau yn eu 
aiarwolaeth." G«^n hyny, wrandawyr, ymofynwch 
am y gwir. 

IV. Tystvolcteth y Barntor, <j^t ddedfryd sydd yn dis- 
fyn ar yr euog. — "Nis adnabum chwi erioed/' Nid 
ydym i adeall fod Daw yn anadnabyddus o neb fel y 
mae yn hollwybodol, yri ehwiliwr y calonan, a phrofwr 
yr arenaii ; nage, canys gwyr yr Arglwydd feddyliau 
dynion, adWaen yr eisteddiad a'r cyfodiad, &c. Ni lecha 
neb mewn dirgel fanan fel nas gwel efe ef, ond'yr ystyr 
yw, nid oedd dim a fyneeb chwi k mi ; cafodd holl dry- 
80ran y cyfamod a bendithion achubol tachawdwriaetji, 
ea heseenlmso a'u gwrthod genych chwi; ni fynech 
ddim o m cynrgor na*m cerydd i, eiiOh bara eich hun a 
fwytasoch, eich dillad eich hun a wisgasoch, y cwbl 
oedd arnoch eisiau genyf fi oedd cael eich galw ar fy 
enw ; mi a'ch gwelais gyda'm tenia, ond gweision cyi- 
log oeddych ; gwnaethoch eich crefydd i fyny heb ddim 
genyf fi ; diystyrasoch ogoniant fy mherson ; nid oedd 
fy aberth a fj iawn yn ddim am eich bywyd ; ni dder- 
byniasoch fy nghyfiawnder i er rhyddhau eich person- 
an ; pan oedd graddau o gyfyngder yn nechreu eich 
crefydd, daeth g wared igaeth o ardal natur, a thrwy 
bethau gwlad cartref ; Uysiau a dyfodd yn eich gerddi 
eich hunam a wellhaodd eich holl glwyfaa. Hefyd, yn 



228 PREQETHAU. 

mjBg y Uaoedd a ddaeth ataf a'a sachau yn weigioD, 
ymofyn ymborth rhas marw, ni welaia chwi erioed 
cawsoch a gwnaethocn y cwbl hebof fi. Tn mhellac 
nid oedd nndeb gwirioneddol trwy ffydd rhyngoch 
myfi erioed ; heb gyfatal y pen o'r h wn y mae llnniaetb 
bywyd, a chynaliaeth yn deillio — ^yn afebyg i'r eidde 
yn cylynrn am y pren, yn pwyso ar y pren, ac heb Mn 
ymgynal beb y pren, eto heb nndeb; gellwch ddatod y 
ddau oddiwrth en gilydd, heb dori nn pwythyn, na 
cholledn neb. Heb nndeb &'r gwreiddyn, na chyfran- 
ogi o nodd y pren, yr ydwyf yn ymwrthod & chwi hedd- 
YW fel dyeithriaid ao esirooiaid; ie, fel rhagrithwyr %j 
bradychwyr. Ni chymeradwvaia chwi erioed, yn 3^* 
gwasgfenon trymaf am bechoa, nid oeddynt wrth fii 
modd i; yr ydwyf yn ymwrthod yn Uwyr A'r petfr 
tebycaf i grefydd fu genych erioed ; yr ydwyf yn ym« 
wrthod & chwiy ac A'ch crefydd, nid oes genych ddim; 
ag sydd a'm hargraff i amo, gan hyny ewch oddiwrth- 
yf, ewch heb ragor o sylw ar eich mater ; ewch, i mf 
gael Uonydd byth genych; ewch o blith fy nhenln i^ 
ewch tan y nodweddiad du " weithredwyr anwiredd;* 
ewch i breswylio gyda chythreuliaid ; ewch heb ail gyn^ 

fg arni byth mwy. Gwelaf hwynt yn troi ymaitif 
yth, yn myned i'w lie en hanain, ac anobaith yn yio* 
anyd ynddynt, heb ollwng ei afael mwy. Pa galon alf 
ddychymygu arteithian y siomedigaeth, yr anobaith/ 
a'r boenedigaeth y byddant yn ei gafael byth ! 0, Ar-»: 
rfwydd Dduw trugarog, er mwyn Crist achub a di'J 
dwylla ni bechaduriaid. *J 

CASGLIADAU. 

1. Daw yn siomedigaeth ar lawer sydd yn gwag-pV 
eithio am y nefoedd. 

2. Nid oes dim ond gwirionedd a ddeil fanylrwydd f 
farn. Beth bynag sydd yn gwneyd y tro yma, rhaid 
cael sylwedd yno, neu fyned ymaith o flaen y gwynl 
bythl 

3. Mae modd adwaen gwr y ty heddyw, a chael dy-- 



PEEGETHAU. 229 

fa iV heddwch a'i gymeradwyaeth ; a diolch am 

4. Deffrown i lefain am y gwir ; i gael barn a mater 
^ Heddyw yw'r tymor, dyma'r adeg, yn awr yw'r 
imser cymeradwy ; gan hyny beth bynag a fyddo yn 
[^1, duwioldeb yn awr, cyn i'r dydd fyned heibio. 
Amen. 



'• 



PEEGETH III. 

" Fy mhlant bychain, y pethau hyn yr wyf yn eu hysgrifenu atocb, 
fel na phechocb. Ac o phecha neb, y mae i ni Eiriolwr gyda'r Tad, 
Icsu Grist y Cyfiawn ; ac efe yw yr iawn dros ein pechodau ni ; ac 
ikid dros yr eiddom ni yn unig, eithr dros beckodau yr boll fyd." — 
I lOAN 2: I, 2. 

Fy mhlant iy chain. — 1. Gwelir yma ofal loan am y 
dysgyblion ieuainc. Nid oedd ond loan yn fy w o*r ap- 
ostolion ar y pryd presenol, ac fe ddywedir mai efe oedd 
J Cristion nenaf ar y ddaear hefyd y pryd hwnw, aC yr 
oedd yntaa weithian ar en ^adael. Arwydd dda ar 
pefydd yw fod yr hen a'r ienainc yn anwyl o'u gilydd, 
a thebygol yw fod yr anwyldeb hwn yn cael ei gyfan- 
Soddi yn benaf gan yr hen. Troi calon y tadau at y 
plant sydd i ddechreu ; ac y mae i'r ienainc ddiystyru 

Jr hen yn groes i ddeddfau rhaglaniaeth a gras. Un o 
rif ddybenion gadael y saint i fyw yn hir ydy w estyn 
mantais i fagu yr ienainc Felly y mae yr hoU gread- 
igaeth; a dylai yr ienainc gydnaood mai ienainc ydynt^ 
ac ymddwyn felly. Dysg y greadigaeth ddireswm i ni 
y wars hon. 

'I. Gwelwn hefyd natur eras — toddi, tynn, gwellau a 
chynyrchn teimlad brawdoL (1.) Gwelwn yn loan 
mibUm o berffeithrwydd gras. Os ewyllysiech gael 
trem ar y nefoedd, edrychwch ar loan — d^ma dy wysen 
jhron yn addfed. Mor Uawn ydoedd o diriondel>— " Fy 

Snhlant bychain ! (2.) Gornchwyliaeth tiriondeb yw y 
wyraf, a'r sicraf o gyrhaedd yr amcan goreu. Dyma y 
llwybr a gymerodd y Dnw mawr i goncro dyn. Dy- 



23Q v&wmuAxj. 

wedaf yn vvlaidd, nas gall yr Ao^feidrol ei bunan ei 
gODcro mor llwyr a thrwy diriondeb. " herwydd tir- 
iondeb ei drngaredd yr ymwelodd efe A ni .godiad hanl 
o'r uchelder." 

Dengys y testyn ddau Iwybr dedwyddwch dyn. Byio- 
yd trw J ieidio pechu. Dyma ffordd Adda pan ydoedd 
yn greadur perffaitb ; perfFeithrwydd o nfudd-dod a 
ddygai berflfeithrwydd bywydoddedwyddwch. 

1. Nid oedd ganddo foment o amser segur, ac yr oedd 
holl ysgogiadau ei enaid a'i gorph mewn cyflawn waith 
yn ddibaid, a'r cwbl oedd yn ei wneyd oedd peidio 
pechu. 

2. Nid oedd cysylltiad annatodol, fel cysylltiad achos 
ac effaith, rhwng ufudd-dod Adda a'i fywyd. Yr oedd 
yno gysylltiad, mae yti wir, ond un wedi ei gyfansoddi 
gan benarglwyddiaeth Duw ydoedd, 

3. Nid oedd yr ufudd-dod hwnw yn gydbwya ei 
werth A'r bywyd oedd iV fwynhau, Diau fod gwerth 
mawr mewn ufudd-dod perffaith creadur rhesymol, eto 
yr oedd gwerfch bywyd yn fwy ; canys po fwyaf y cread- 
ur, mwyaf gwerth ei fywyd. Yr oedd delw J>uw arno, 
a holl gyflawnder cyfryngol Duw yn fwynhaol ganddo; 
rhaid, gan hyny, fod gwerth yr ufudd-dod yn fawr; 
ond darfu am y Uwybr hwn i gael bywyd. Paham gan 
hyny y cyngorai loan ni i beidio pechu ? (1.) Er 
mwyn parhaus ddal allan ddrwg pechod. Er foapech- 
od yn llon'd y byd, yn orchfygwr y byd, yn dywysog 
llywodraeth, &c. ; eto dylid tystiolaethu yn ei erbyn, 
trwy ei ochel, a galw ar bawb i beidio a phechod, ac af* 
lonyddu arno, &c. (2.) Dylid galw ar bawb i beidio 
pechu er dangos mai gormeswr a thyrani ydyw. Pe 
fyn Duw ryw rai yn ei erbyn trwy oesoedd y byd — ^**ys- 
grifenu fel na phechoch." Myn I)uw fod yn l&n ac yn 
rhydd oddiwrth bleidio pechod; myn ei aflonyJdu yn 
ei berchenogaieth anghyfiawn. Dei^gys Duw ar ddiwf« 
nod y treial mawr lonydd i gyfansoddi percbesii(^;ae4h 
gyfiawn. Y mae yma rywbeth tebyg i'r llobl yn yr Hen 
W lad, a gawsant louydd ana nifer o flynyddo^ddr^hawl- 
iant et feleu heiddo eu huoaini ond byddai yr hawlydd 



PBBQBTHAU. 231 

cyfiawn yn aflonyddu arnynt y naill ar ol y Hall yn y 
treial ; felly y gwna Daw. (3.) Dylid rhybuddio i 
beidio pechu, obTegid ni choabirond am yr hyn agyf- 
lawnir. Bydd cymaint o gyfiawnder yn y gosb, fel ag 
i gau pob genau am byth ; ni bydd gan neb air iV 
daflu i wyneb y Barnwr am anghyfiawnder y gosb. 
Bydd yno gynddaredd, le, gwallgofrwydd cynddaredd ; 
ond ni bydd cythreuliaid na cholledigion yn gallu dy- 
wedyd gair yn erbyn yr oruchwyliaeth ofnadwy, Gan 
^JT^Jf 0, ddynion y ddaear, os colledig fyddwch yn y 
diwedd, peidiwch a phechu ond can lleied ag a alloch ; 
OS y ffordd lydan a fynwcb, ewch yn mlaen mor araf ag 
y galloch. " Pel na phechoch/' 

Y mae llon'd y byd o leisiau o bob man yn dywedyd^ 
"Na phechweh. 1. Llais Duw sydd yn llon'd y wlad^ 
yn uchel ddywedyd, ^^ Na phechwchy ja gorcnymyn 
peidio, yn addaw gwobr am beidio, yn bygwth cosb am 
wneyd. " JVa wna i ti dy hun ddim niw^," medd pob 
llinell oddiwrtho. Y mae fel ar ei oreu yn ceisio atat 
pechn; weithiau mewn tystiolaeth, bryd arall mewn 
dymuniad; i'e, mewn gweddian, erfyniau, deisyfiadau. 
Bryd arall y mae fel yn dilyn ar ol y pechadnr, gan es- 
tyn ei la)^ ato ; dro arall yn agor y nefoedd, tywallfc 
bendithion ; bryd arall, saif o'i flaen, a chaua ei 
ffordd d drain ; dro arall tywallta ei famedigaethau 
yn gawodydd dychrynllyd, Beth y w hyn oil ? Atal 
pechadur fel na phecho. 2. Y mae llais cydwybod yn 
rhuo, Na pbechoch. Dyma dyst dros Ddnw at y dyn, 
fel na phecha. Gwasanaeth y gydwybod yw gwilio y 
dyn dros Dduw, 3* Anfanteision y gydwybod — ei 
llygredigaeth ei hnn, y gwobrwyo sydd ami er ei dys- 
tewi ; eto tystia ddan beth, sef hawliaa Duw, a chan- 
lyniadau pechu. Dywed, er fy mod yn cael fy nhroi 
heibio heddjw, mi a th gyfarfyddaf eto mewn He na elU 
ddianc 

Y mae lleisiau crea^igaeth arhagluniaeth yn gwaeddi, 
Na phechweh j tlodi, cystuddiau, siomedigaethau, poen- 
an, angan, tr^ehineb gwladol^ &c Yr un peth a ddy- 
wed haul a lloer, a ser y nefoedd, ^hediaiid yr awyr, a'r 



1t32 PREOETHAU. 

* 

<ddaear a'i chyflawnder, &c. Y mae tafod gan bob cre- 
adnr, a iaith pob tafod jAyw y Na phechwch. 0, mor 
fyddar yw dyn at al wadau Duw ! x mae lesu Grist yn 
Dglendid ei ddynoliaeth, perffeithrwydd ei ufudd-dod, 
yn ngwerth ei abertb, ei waed, dieonolrwydd ei lawn, 
■ei weddiau, ei eiriolaetb, yn uchel lefain, Na phechwch. 
Y mae gruddfanau yr ardd, cbwys Gethsemane, gwar- 
adwydd y llys, cernodian y milwyr, yr boelion dur, yr 
ingau a'r cur, y bieell fain, y goron ddrain, brwydr 
Oalfaria, yr Eli Lama Sabaetbani — buddngoliaetbus lef 
y gair Gorpbenwyd yn lleisio mor uchel, Naphechwch^ 
fel y mae swn nertbol yr boll betbau hyn yn Uenwi 
nefoedd, daear ac uffern, Tybiwyf mai y pethan rhyf- 
€dd byn a dynant sylw boll ymerodraetb Duw, ie, sylw 
mwyaf Duw ei bunan. Betfi yw llais dwfn a dwys y 
cyfan, Na phechwch. Tybiwyf fod y gweinidogion 
sydd wedi cyrbaedd eu cartref yn anfon eu cenadwri 
^yda pbob angel, Dywedweh oddiwrthym wrth drigol- 
lon y ddaear am iddynt beidio peebu. Gallem feddwl 
fod tadau, mamau, brodyr a cbwiorydd, eyfeillion, atb- 
rawon, &c., yn deisyf arnynt ddy weayd wrtb boll bobl 
y ddaear, Na phechwch. Ac nis gallwn lai nac ofni 
fod rhai o wlad coUedigaetb yn erfyn amom beidio a 
phecbu. Dywedant, Gwelwch ein cadwynau, clywch 
ein gruddfanau, ayllwcb ar ein gwaeau, edrycbwch ar 
«in poenau, ystyriwch ein tlodi anobeitbiol, a dirdyn- 
iadau ein seqrllfa — ewch i ryw le yn bytracb nag yma. 
Os deuwch yma, bydd eicb poenau yn fil mwy nag yd- 
ynt yn awr. "Ob dad, Abrabam, anfon i dy fy nbaa,** 
•Ac, ein bod yn nnfrydol am iddynt beidio a dyfod i*r 
He poenus hwn. Na phechwch yw iaitb y rbai hyn olL 
Gwelwn fod flFordd gwneyd am fywyd wedi ei cbau i 
fyny. Darfu am bon oytb ; pecbu, pechod, a phecbad- 
uriaid, sydd yn llon'd y ddaear. O phecha neb, os 
jpecha neb, ac erpechu neb. Y mae pawb yn becbadar- 
lai^ am hyny y mae cael bywyd yn hon, y ffordd 
wreiddioly wedi ei chloi i fyny am bytb. Nid oes ^n 
bechadur mwy fodd i agor y ffordd hon; amlygodd 
Duw hyn yn y fan pan y pech wyd ; cauwyd, a chad- 



PREGETHAU. 233 

wyd, a chedwir y ffordd hon yn gauedig byth. Y mae 
yma gerubiaid a chleddyf tanllyd, neu fflam cleddyf yn 

Jmdroi, neu yn ei droi ei hnn bob ffordd. I ba beth ? 
gadw y ffordd yn gauedig rhag eu dyfod at bren y 
bywyd. Darfu am y ffordd hon; ond yn y testyn 
. dangosir ffordd newydd i gael bywyd. Bendigedig 
fyddo Duw, yn dri o bersonau, am y newydd rhyfedd 
hwn! Y mae y ffordd newydd yn cynwys dau beth' 
oedd yn gwbl ddyeithr i'r hen ffordd, sef Eiriolaeth ac 
lawn. Mae yn wir mai lawn sydd yn ymddangos gynt- 
af yn nhrefn Duw; Eiriolwr a enwir yn gyntaf yma. 
Ymlithro y mae yr Apostol at athrawiaeth yr lawn 
oddiwrth athrawiaeth yr Eiriolwr, fel pe buasai yn cyd- 
nabod nad oedd sylfaen, defnydd na grym yn yr Eiriol- 
, aeth heb yr lawn. Rhaid cael lawn i ollwng y pech- 
adur yn rhydd, a rhaid cael Eiriolaeth iV gadw yn 
rhydd byth. herwydd yr lawn y gollyngwyd ef yn 
rhydd, a rhinwedd yr lawn drwy weinyddiad yr Eiriol- 
aeth a'i ceidw ef yn rhydd byth. 

Nid yw yr apostol yma yn athrawiaethu ar yr eiriol- 
aeth yma fel mater, ond yn unig coffau am gym wysder- 
au yr eiriolwr, ac wrth hyny gadw y sicrwydd am ei 
llwyddiant yn y golwg. Dengys yipa dri pheth sydd 
yn sicrhau ei llwyddiant ; sef, 1. Sefyllfa yr eiriolwr — 
" gyda y Tad. 2. Swydd, " lesu Grist." 3. Ei gym- 
wysder personol — "cyfiawn.'^ Dyma dri pheth sydd 
yn gwneyd lesu Grist yn eiriolwr cymwys iawn, Swydd 
a chymeriad, heb sefyllfa fanteisiol, sydd ry fychan* 
Gall fod un yn eiriolwr mewn llys gwladol yn ei swydd, 
a chymeriad da iddo, ond heb sefyll mewn sefyllfa fan- 
teisiol gyda y barnwr a*r llys. Ni wna sefyllfa a chy- 
meriad y tro chwaith heb iddo ymgymeryd ag achos y 
troseddwr, Mynych iawn y ceir eiriolwyr yn ddiffyg- 
iol yn y pethau hyn. Ond y mae i ni eiriolwr sydd yn 
orlawn o'r holl gymwysderau hyn. 

Cyfiawnder yw un o hanfodion eiriolaeth Crist. " J^ 

Cyfiawn^^ yw eiriolwr pechadur. 1. Y mae yn gyfiawn 

bersonol ei hunan; y mae cyfiawnder yn briodoledd 

anfeidrol ynddo. Gail hyn fbd yn eisiau mewn Uys- 

p 



234 PBEGETHAU. 

oedd gwladol, er hyny fod yr eiriolaeth yn llwyddianns j 
ond ni fyn Duw eiriolwr heb ei fod yn gyfiawn ei hnn. 
:2. Eiriolaeth gyfiawn yw ei eiddo. £fe a bleidia y case 
yn deg, ar dir cyfiawnder ; cerdda ganol llwybr barn 
gyda'i achos bob cam. Gwna y troseddwr yn rhydd, 
jn gyfiawn. Dyma beth na ellir ei wneyd yn wlaaol ; 
06 bydd troseddwr, y mae yn anmhosibl ei gael yn 
rhyad yn gyfiawn ; ac anmhosibl oedd i Grist wneyd 
hyny oni b'ai yr hyn sydd yn y rhan arall o'r testyn. 
^* Ao efe yw yr lawn/' Dyma beth arall a ddengys 
nerth a llwyddiant yr eiriolaeth, sefyllfa a pherthynas 
jr eiriolwr, " gyda y Tad." Dyma y barnwr. Tad yw 
y barnwr yma. Onid oes yma olwg obeithiol iawn ar 
^kchos pechadur ? Ni ddywedir Tad pwy ydyw; ond y 
oiae yn amlwg mai Tad ydyw. Y mae efe yn Dad yr 
eiriolwr, ac yn Dad y troseddwr. " Fy Nhad i a!ch 
Tad chwithaur Peth anaml yw hyn yn mysg dynion ; 
i)e ceid hyn, y mae yn dra thebyg y rhydaheid y tros- 
eddwr, o herwydd byddai yn ofnus na thelid digon o 
fiylw i gyfiawnder yn y fath amgylchiad. Ond yr ach- 
os rhyngom a Daw, y mae boll briodoleddau a chym- 
wysderau Tad yn y Barnwr. Anwyldeb, tynerwch, a 
gofal Tad ; ac eto y mae yn gweithredu yn hoUol anni- 
bynol, gan ddilyn rheolau mauylaf cyfiawnder. Dang- 
•osir hyn trwy ddau beth. 1. Y mae cyfiawnder i 
deyrnafiu drwy yr holl eiriolaeth. Ni wna tynerwch 
Tad wyro barn a ohyfiawnder. 2. Bhaid cael iawn, 
^ylfaen gref i weinyddiad cyfiawnder, mewn goUwng y 
troseddwr yn rhydd. A ddaw y troseddwr yn rhydd r 
Daw, A ddaw efe yn rhydd yn gyfiawn ? Daw. Pa 
fodd ? ** Efe y w yr lawn." Dyma drefn oleu, gyf- 
reithlawn, gref; flfordd gwirionedd, cyfiawnder a thru- 
garedd, heb fod y naill yn taro yn erbyn y Hall. " Fel 
_y byddai efe yn gyfiawn ac yn cyfiawnhau.** Yn awr, 
^drychwn ar sylfaen holl achubiaeth pechadnr, ^< Efe 
yw yr iawn." Tair gwaith y cawn y gair hwn yn un- 
iongyrchol ddynodi Crist: **Hwn a osododd Duw yn 
lawn." " Anion ei Fab i fod yn lawn." Ac y n y tes- 
tyn, " Efe y w yr lawn." Y gair Saesoneg yn y tri Ik 



PREGETHAU. 235 

hwn yw propitiation — ymheddyc'iiad, ynigymodiad, 
llonyddiad, dyhuddiad, boddloniad. Y mae y cyfieith- 
iad Cymraeg yn cynwys golygiad ychwanegol — lawn, 
un iawn, cyfiawn, cyfreithlon, cywir, cydwerth, cyfar- 
tal, un yn lie arall, pridwerth, digonolrwydd. Y mae 
dau ystyr i'r gair lawn yn yr iaith Koeg ; 1. Aberth a 
wnaeth gymod. 2. Trugareddfa, neu trugar^dd. Y 
gair Hebraeg am drugareddfa a arwydda, gorchudd 
cysgodol, y cauai a guddiai y llechau, neu y ddeddf o 
fewn yr arch. Daetli Crist yn gauad ar y llechau, efe 
a'u cuddiodd. Aeth yn ddiwedd i'r ddeddf yn ei 
ffurf gyfamodol, yr hon oedd yn gofyn ac yn byg- 
wth pechadun TaeneHid y gwaed gan yr archoff- 
eiriad ar ddydd y cymod, a thaenellid ef o flaen y dru- 
gareddfa. Nis gellid boddloni y llechau & chauad yr 
arch heb waed. !Ni wnai Crist yn ei berson yn unig y 
tro; yroeddyn rhaid cael gwaed y person. Ondgall 
y gair Trugareddfa arwyddo pech-aberth, drwy draws- 
en wad, ac felly iddo gael ei gyfiaith vn lawn ; canys y 
mae aberth yu hanfodol i lawn ; a rhaid oedd i gauad 
yr.arch ddal allan aberth gwaedlyd, yn gystal a man 
trugaredd. Yr oedd dau beth yn y pech-aberth — 
1. Gwneuthur dihuddiant, heddwch, diftbdd Uidiawg- 
rwydd, llonyddu y Duwdod. Yn y ddeddf yr oedd efe 
yn gofyn pechadur, ac o herwydd troseddu y ddeddf yr 
oedd yn ei gospi ; felly yr oedd yn rhaid cael gwaed ar 
gauad yr arch i anrhyaeddu y ddeddf, ac feliy llonyddu 
y Duwdod anfeidrol. 2. Arwydda y pech-aberth wneu- 
thuriad cymod drwy aberth, cymod dros eraill ; gan 
hyny y mae son am lawn heb ei fod dros neu yn lie er 
aill yn angbysondeb. Gwir y dywed y testyn, " tros 
ein pechodau ni," ac nid trosom ni. Ein pechodau ni 
& barodd yr angenrheidrwydd am lawn. lesu Grist ei 
hunan yw yr lawn, nid ei ufudd-dod neu ei ddyoddef- 
•aint, ond efe ei hunan yn ei boll berson fel Duw-ddyn. 
Priodol ystyr y gair iawn yw un yn lie, a phob peth, 
megys gweithrediadau a dyoddefiadau, dihuddiant, cy- 
mod, boddlonrwydd, &c., ydynt bethau Crist yn lie 
pechaduriaid. Gan hyny nid cymwys, dybygid, yw dy- 



236 PfiEGETHAU. 

wedyd i Grist wneyd iawn, talu iawn ; ac efco gellir dy- 
wedyd iddo wneyd pob peth yn iawn. Hefyd iawn i 
Dduw ydvw, nid iawn i'r ddeddf, nid i'r llywodraeth 
foesol, nid i gyfiawnder ; ond iawn i Dduw ydyw efe» 
Y mae yn wir fod dyoddefiadan yn hanfodol i'r lawn^ 
ac eto nid y dyoddefiadan oedd yr lawn. Dnw a*i gos 
ododd ef yn lawn, a Duw oedd yr nnig un a allasai ei 
dderbyn ef yn lawn drosom ni. Cosb pechaduriaid 
oedd arno ef, yr hon a elwir, " Cosbedigaeth ein hedd-. 
wch ni oedd amo ef.'* Efe ei hun, yr hwn oedd yn uf- 
nddhau ac yn dyoddef drosom ni, oedd yr Liwn i 
Dduw. Hefyd nis gallaf weled fod cydbwysedd rhwng 
yr lawn a drygedd pechodau, canys y mae anfeidroldeb 
ac annherfynoTdeb yn yr lawn, gan ei fod yn Dduw- 
ddyn ; ac nis gallaf weled dim yn un man yn meddu 
ansoddau o gydbwysedd & Mab Duw. Byddaf yn ed- 
rych ar .y cydbwysedd hwn yn gabledd. Nis gellir 
gweled na son am derfynau yr lawn, ond gellir cym- 
wyso y fath air at ei osodiad a'i gymwysiad, yn ei gy- 
sylltiad & phersonau. Yr oedd ei ufudd-dod a'i ddy- 
oddefiadau ef yn rhoddi boddlonrwydd perffaith i Dduw 
y Tad. Yr oedd yn aberth di-fai iddo. Dichon y dyl- 
wn wneyd dau sylw pellach : 

1. Llanwodd Crist y gwagle mawr a wnaeth pechod 
rhwng Duw a phechadur. Llanwodd yn gyflawn y 
gagendor a dorodd pechod rhyngom a Duw. 

2. Llanwodd ei ufudd dod ef a'i ddyoddefiadau bob 
demands, a daeth yn gauadlen digon mawr i orchuddio 
dros yr hoU arch,yn yr hon yr oedd llechau y cyfamod 
yn cartrefu. Boddlonrwydd oedd teimlad pawb a'i 
gwelodd hyd yma. Dy wed dithau, yr wyf yn foddlawn 
am byth; cyfarfyddaf & Duw ar y drugareddfa bono a 
daenellwyd & gwaed. Cyfarfyddaf ef yno heb arswyd ; 
cofieidiaf y llechau a foddlonwyd & gwaed, a chofieidia 
y llechau finau, er fy mod yn droseddwr ; ac felly bydd- 
wn yn cofleidio ein gilydd yn oes oesoedd. 






PREGETHAU. 237 



PREGETH IV. 

"Canys un Duw sydd, ac un cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dyn- 
ion, y dyn Crist lesu." — i Tim. 2 : 5. 

Daw y geitiau hyn i mewn yn rheswra am weddio 
dros bawb. Dyma eang derfynau gweddi ; canys ua 
Duw sydd, am hyny rhaid i'r cvJch fod yn ddigon 
mawr i gymeryd pawb i mewn, fel ag i gasglu pawb at 
yr un hwn. Hefyd tybir fod yma gyfeiriad at achosion 
y gwahaniaethau rhwng ieithoedd a Uwythau teulu 
Adda. Mawr y llafur a gymerwyd i enill dynolryw at 
eu gilydd ; ac nid rhyfedd, pan ystyriom mai Duw a'i 
gwasgarodd, a bod y canolfur hwn wedi sefyll mor hir, 
4i bod y cyfryw wedi bod yn achlysur derchafiad cref- 
yddol un genedl uwchlaw y lleill ; nid rhyfedd fod y 
genedl hon yn ymdrechu i gadw y clawdd i fyny cyhyd 
ag y gallent. Ond yn awr, medd yr apostol, " un Duw 
fiydd/* efe yw eu creawdwr, eu cynaliwr, eu llywodr- 
aethwr, a'u barnwr; i'e, ac un achubwr hefyd, canys 
dywedir mai un cyfryngwr sydd rhwng Duw a dynion. 
Wrth ddwyn i mewn gyfryngwr a chyfryngdod, Duw 
achubwr aolygir; nid oes a fyno yr enwau perthynas- 
ol eraill & chyfrycgwr fel y mae 3 dyn Crist lesu yn 
gyfryngwr. Nio person y Tad yn briodol a olygir yma 
wrth un Duw, ond yr hoU hanfod Ddwyfol; a theifl y 
testyn olygiad allan mai holi berson y Cyfryngwr a 
feddylir, er enwi y dyn Crist lesu. Y mae yma er hyny 
lawer iawn o swn y dyn yny cyfryngwr. Sylwch ar 
dri gajry y dyn, cnawd, perthynas natur d ni; Crist, 
dyma enwad swyddol, perthynol i Dduw; lesu, en wad 
swyddol eto, ond dal perthynas a*r dyn y mae hwn ; 
Gwaredwr, i ddyn y perthyn hyn ; felly y mae dau o*r 
tri chymeriad sydd yn cyfansoddi cyfryngdod yn sefyll 
ar ochr y dyn. Y mae tri pheth yn cyfansoddi cyf- 
ryngdod, 1. Gosodiad; ceir hyn yn yr enwad Crist. 
2. Perthynas, y mae hyn yn yr enwad dyn. 3. Gwaith, 
ceir hyn yn yr enwad lesu. 

"Un Duw sydd.'' 1. Gwelwn drwy hyn fodolaeth 



238 PREGETHAU. 

Duw. Y mae y bod o Dduw yn cael ei dystiolaethn 
yma. 2. Gwirioneddolrwydd y bod hwn ; nid mewn 
enw yn unig y mae, ond y mae efe yn fod sylweddol a 
gwirioneddol. 3. Unigolrwydd y Duwdod, un Duw 
sydd. 4. Anghyfnewidioldeb y bod hwn, sydd, 6. 
Holl-bresenoldeb y bod hwn ; y mae y drjchfeddwl o'r 
priodoldeb o ddywedyd yn nihob man, Duw sydd. 6. 
Tragywyddol barhad, sydd fydd am dano yn oes oes- 
oedd. 

Ond, dybygid, dylid ystyried nodweddiad Duw yn 
sefyll yma mewn eyferbyniad berth ynasol, a phriodol- 
deb cysylltiadol A'r gyfryngaeth a nodiryma; canys ni 
oddef y testyn olygiad gwahanol ; ae os saif nodwedd- 
iad Duw mewn cysylltiad a'r gylryngaeth, rhaid hefyd 
ei fod yn sefyll mewn cysylltiad a'r ochr gyferbyniol ; 

herwydd lie mae dwy ochr a chyferbyniad, rhaid fod 
pethau y naill ochryn perthyn i^r Hall, neu yn dal per- 
thynas a'r ochr arall, a rhaid fod pethau y ddwy ochr 
yn dal perthynas a'r gyfryngaeth, a rhaid fod pethau 
y gyfryngaeth yn dal perthynas a phethau y ddwy 
ochr. Yn awr, ar ol gwneyd math o ragymadrodd fel 
hyn, disgynwu yn fwy neillduol ar gynwys y testyn. 

I. Sylwn ar eithafion pellder y ddwy blaid oddiwrth 
eu gilydd, rhwng pa rai y saif y dyn Crist lesu yn gyf- 
ryngwr. Ond gwnawn ychydig sylwadau yn flaenorol 

1 hyn. Yn gyntaf, rhaid setlo a Duw ei hulian, nid 
oes ond efe ; un Duw sydd. Nid oes symud i iod by th 
& bys neb arall. Clyw gyfaill, nid oes neb arall a all ei 
daflu ef heibio. " Un gosodwr cyfraith sydd, yr hwn a 
ddichon gadw a cholli." Ewch i'r man yr eloch, bydd- 
wch yn sicr o gyfarfod a'r un Duw hwn. " I ba le yr 
af oddiwrth dy Ysbryd?" Yn ail, y mae anghyfnew- 
idioldeb yn hanfodol ynddo; ni waeth heb ddysgwyl 
iddo newid — sydd ; goreu po gyntaf i'w gyfarfod, can- 
ys efe a safodd yr un trwy holl chwildroadau a chyf- 
newidiadau y codwm, ac fe saif ef yn ei le byth ; meg- 
ys yr oedd efe yn y dechreu, y mae yr awr hon, ac y 
bydd yn oes oesoedd. Y mae sefydlogrwydd tragy- 
wyddol yn y gair sydd yn y testyn. Yn drydedd, sydd. 



PREGETHAU. 239 

dyma barhad y presenol. Pe byddai rhyw fatb o rowl- 
io neu ysgogi i rywle, byddai gobaitb darfod. Ond yc^ 
wyfma,y/T, heb symud yw y gair, ac a hwn y rhaid set- 
tlo y cweryl. Yn olaf, ni dderfydd y cweryl heb e't 
settlo ; y mae amser, amgylcbiadau, a threigliadau wedi 
dybenn llawer anghydfoa rhwng dynion, a lladdodd 
amser lawer peth digon cas. Bu symiidiadau y ddwj 
ochr yn mbell oddiwrth eu gilydd yn farwolaetn i law- 
er peth digon anghysnrus rai troion ; ond ni wna am-- 
ser, ie^ na thragywyddoldeb, ladd a dybenu yr anghyd- 
fod yma sydd yn sefyll rhwng Duw a dynion. Nid 
oes bosibl i ti, ddyn, symud byth yn bell o bresenoldeb 
Duw. Wrth i ni ystyried y pedwar peth hyn, gwelwa 
werth trefn y cymod mewn cyfryngwr. Yn awr ed- 
rychwn yn fwy uniongyrchol ar bellder y pleidiau, j 
rhai y saif y dyn Crist lesu yn gyfryngwr rhyngddynL 

1. Mae yn bellder o annhebygoliaeth naturiol — an- 
feidrol a meidrol. Dyma bellder na wna cyfnewidiad- 
au pechod na chyfnewidiadau gras ddim effaith arno ; 
y mae trigolion Gehena, a phreswylwyr gogoniant, yu 
sefyll yn yr un pellder oddiwrtho ef yn yr ystyr yma.. 
.Nid yw cyfryngdod Crist yn effeithio dim ar hwQ 
chwaith. 

2. Mae yma bellder moesol. Yn y wedd hon arna 
y mae cyfryngdod y "dyn Crist lesu" yn angenrheid- 
iol, defnyddiol, ac effeithiol. Mae yn wir fod y pellder 
arall a'i berthynasau yn rhoddi anfeidrol bwys ar y 
pellder hwn. Beth sydd yn gwneyd y pellder pechad- 
urus yn anfeidrol ? Anfeidroldeb y bod y pechwyd yn 
ei erbyn. Pa beth sydd yn galw am i'r cyfryngwr fod 
yn berson anfeidrol ? Daw anfeidrol a dyn meidrol 
yw y pleidiau. Gyfaill, y mae dy berthynas greadigol^ 
dy gyfansoddiad goruchel, dy gyfrifoldeb moesol, dy 
barhad tragywyddol, yn centra yn dy berthynas d'r An- 
feidrol. Ein perthynas naturiol ni & Duw sydd yn 
cyfansoddi y pwysau mawr yn ein perthynas ag amry w 
bethau eraill; a chan ein .bod wedi tori allan mewn 
gwrthryfel yn erbyn Duw, rhaid oedd cael uii mawr a 
hynod i sefyll yn y canol os oedd cymod i'w^wneyd ; ac 



240 PREQETHAU. 

y mae yn ddedwyddwch i mi gael dweyd, Y mae y dyn 
Crist lesu yn ddigon mawr i Dduw, ac yn ddigon ag- 
es at ddynion. Ehaid fod ynddo adfeidroldeb i Dduw, 
a meidroldebi ninau. le, y mae efe yn un a all osod 
ei law arnom ein dau ; y mae yn llon'd y gwagle mawr 
sydd rhwng Duw a dynion. 

3. Y mae yn bellder o anghyfartalwch. Anghyfar- 
talwch y pleidiau fel person au ; a chyda gol wg ar dor- 
iad allan yr anghytundeb, rhaid i ni gydnabod fod ach- 
es y eweryl yn gwbl ynom ni ein hunain ; ac y mae 
ymddygiadau dyn wedi bod byth ar ol byny yn ymos- 
odiad parhaus ar Dduw a'i lywodraeth,a byny yn wyn- 
eb daioni a tbiriondeb anfeidrol. Y mae angbyfartal- 
edd rbyfedd yn ngallu y pleidiau byn i gario yn mlaen 
yr ymryson neu y rbyfel sydd rbyngddynt a'u gilydd. 

Clywcb amddiffyn Duw ei bunan, y mae ganddo 
ddigon allu, digon o ddoetbineb, a digon o gyfiawn- 
der ; ond wrtb iddo weitbredu yn ol y petbau byn, 
bydd dryllio ofnadwy ar ei elynion. Y mae petb yn 
yr angbytundeb yn sicrbau un ai dinystr dynolryw, 
neu ynte, gael cymodi a Duw drwy gyfryngwr. 0! 
elyn l)uw, cly w ; nid oes un math o obaith am danat 
wrtb barhau i ymladd — y mae un o ddau betb yn an- 
ocbeladwy o'tb flaen ; un ai distryw llwyr, neu dder- 
byn cyfryngwr. Y mae mawredd gallu, cyfiawnder, 
doethineb, a phenderfyniad yn y blaid sydd yn dy er- 
byn ; gall y gelyn gynllunio a bwriadu, ond betb a dll 
y cyfan yn nydd digofaint Duw, gan nad oes yna gyf- 
artalrwydd. 

Gwelwn yn mbellacb afresymoldeb ymladd yn erbyn 
Duw, wrtb i ni ystyried, 1, Mai deddfroddwr a llyw- 
ydd dyn yw Duw yn y eweryl bwn — :deddfroddwr a 
gafodd bob sarbad oddiar law y blaid wrthwyneboL 
Yn ei ddeddf y mae Duw yn ein cyrbaedd ni, ac os tan 
draed y mae y ddeddf, gellir dywedyd ar un golygiad 
fod Duw ei bun o dan eu traed, o dan draed ei elyn. 
Can belled ag y mae y gelyn yn gallu cyrbaedd, y mae 
"syniad y cnawd yn elyniaetb yn erbyn Duw,'' yr byn 
a ddengys ei bun drwy beidio bod yn ddarostyngedig i 



PREGETHAU. 24:1 

ddeddf Duw. Onid hollol afresymol yw yr elyniaeth 
yma sydd mewn dyn yn erbyn Duw. 

2. Ystyriwn gymwynasau afrifed a thrugareddau 
Duw i'w elynion, ac er hyny yn cael pob anmharch 
oddiar ein dwylaw. Nid oes a gyneua ddigol'aint Duw 
yn fwy ofnadwy a nerthol, na derbyn sarhad am gy- 
mwynasau. Y mae hyn yn cael ei hwtio a'i hysio o 
blith dynion am y cyfryw ymddygiadau tuag at en gil- 
ydd. Dywed y Salmydd, " Llawer gwaith y gwared- 
odd efe nwynt.^* Beth wedi hyny ? "Hwy a wanych- 
wyd am eu hanwiredd." 

3. Tystiolaethau y gwir yw safon Duw yn y cweryl 
hwn. Y mae pob peth ei elyn yn ymgais iV wneyd ef 
yn gelwyddog. Dyma beth anhawdd i Dduw y gwir- 
ionedd ni bddef. Y mae yn bur gas ei daflu i wyneb 
creadur flfaeledig; ond pa faint casach yJyw tuag at 
Dduw ? 

4. Gofynion cyfiawn Duw am ei hawliau yw y plat* 
form y saif Duw arno yn yr aches am byth. Ond cael 
ei herio y mae efe yn hyn oil, a llawer yn eu hymddyg- 
iadau yn dywedyd wrtho yn ei wyneb, Gwna dy waeth- 
af, ni thalaf byth yr hatling leiaf i ti o'm dyled. 
Chwarddant am ben y golynwr cyfiawn. Dyma ym* 
ddygiad annyoddefol iawn ; a pha ryfedd ei fod* yn eu 
taflu i'r carchar hyd oni thalant yr hatling eithaf. 

5. B6d sanctaidd a gUn yw Duw, a'i gymeriad yn 
berfiaith loew, er yr boll anghydfod hwn, ac er pob af- 
lendida budreddi a daflid i'w wyneb ef. Byddai yn 
bur annyoddefol i wr boneddig parchus gael ei drin fel 
hyn, gan daflu llaid yr heolydd i wyneb y boneddwr 
oedd yn cynal yr adyn dlgymeriad. ! feibion dyn- 
ion, na theflwch fudreddi eich pechodau i wyneb glan 
y Duwdod. Dyna ddesgrifiad byr ac egwan iawn o'r 
pleidiau y saif y dyn Crist lesu rhyngddynt. 

II. Sylwn ar y cyfryngdod — y drefn i gael y ddwy 
blaid at. eu gilydd mewn heddwch. Sylwn yn gyntaf 
ar y cyfryngwr. 

1. Rhaid fod ei berson yn cynwys cyfarlalwch a'r 
ddwy ochr. Nid edrychai Duw ar neb is nagef ei hun. 



242 PREGETHAU. 

ac m allai dyn edrych ar neb nwch nag ef ei hnn; am 
hyny yr oedd yn rhaid fod yn ei berson addasrwydd i 
^yrhaedd y ddwy ocbr. Beth y w dyben y cyfryngdod. ? 
Dwyn y ddwy blaid at eu gilydd mewn heddwch. 
Gwelwch i'r fath ddyfnder yr oedd yn rhaid n»yned iddo 
i gael gafael ar ddyn ; yr oedd dyfnder peehadur yn 
ormod i V gyrhaedd gan y Duwdoa yn ei noethder, ond 
yn unig iV osod o dan ei draed am byth ; yr oedd ya 
rhaid cael grisiau dynoliaeth i ddisgyn i lawr wrthi. 
Yr oedd nchder y Duwdod yn ormod iV gyrhaedd gan 
ddyn ; rhaid cael Duw i gyrhaedd Duw. JPwy feiddiai 
ddisgyn i'r gwaelodion ? Gormod i Dduw. Pwy feidd- 
iai i'r uchder ? Gormod i ddyn i'w wneyd ac yntau yn 
byw mewn trueni a phechod. Pwy a feclr gael dyn o'r 
gwaelodion yn ol at Dduw sydd yn yr uchder, mewn 
cyfiawnder a sancteiddrwydd ? Pwy ? Khaid eu cael 
at eu gilydd cyn gwneyd, a'u cael i fan priodol i'r ddwy 
blaid. Dichon y gallasai angel ddisgyn at ddyn i'r 
gwaelodion, ond a fuasai ei ymwneyd a ni, ac esgyn d'r 
ayn yn ei afael i'r nchelder at Dduw, yn beth posibl, 
tybea ? Ond wele y Cyfryngwr yn gallu gwneyd y 
ddau. Yr hwn a ddisgynodd yw yr hwn hefyd a es- 
^ynodd goruwch yr holl nefoedd. Lledodd ei ddwy 
fraich fawr, a chyrhaeddodd y ddau begwn eithafol — 
cyrhaedd Duw a dyn, a gwnaeth hyn ar unwaith, O ! 
fy enaid, saf yn syn, gan edrych acw ar y person sydd 
yn sefyll yn wyneb Duw a dynion. O ! afaelion mawr- 
ion y Cyfryngwr ! cyrhaeddodd ddyfnder y pydew yn 
rhinwedd ei ufudd-aod a'i waed ei nun. Cyrhaeddodd 
hefyd uchder yr orsedd §l haeddiant ei ufudddod a*i 
waed. Llanwodd y gwagle oedd rhwng y Duwdod a 
phechadur A'i berson, ei brynedigaeth a'i iawn, fel y 
mae preswylwyr y dyfnder a phreswylwyr y goruchel- 
der o fewn cylch a modrwy y gyfryngaeth anfeidrol 
hon. Un cyfryngwr, digon o un, nid oedd eisiau rhag- 
or. Yn awr, fy enaid, cyfod i gyfarfod a Duw yn hwn, 
rhag y lladd tragywyddol. Neidiodd y dyn Crist lesu 
i'r gwagle mawr oedd rhwng Duw a dyn mewn ystyr 
foesol, cyrhaeddodd y ddwy ochr, daeth a'r ddwy yn 
nghyd mewn cymod, perthynas, a chartref. 



I 



PREGETHAU. 243 

2. Sjlwn ar ei ddewisiad a'i gymwysder i fod yn gan- 
olwr. Gwir nad oedd gan ddyn law yn newisiad y 
cyfryngwr, o herwydd nid oedd mewn bod y pryd 
hwnw ; a phe buasai mewn bod, nid oedd yn medda 
cymwysder i'r gwaith hwnw mewn un radd. Yr oedd 
ei elyniaeth yn ei anghymwyso i ddewis cyfryngwr, ac 
y mae lladd gelyniaeth a chymeradwyo y cyfryngwr yn 
cymeryd lie ar unwaith ; felly nis gallasai fod gan 
ddyn law yn ei ddewisiad fel cyfryngwr. Trwy ei 
weithrediad fel cyfryngwr y mae efe yn dwyn dyn- 
ion i'w gymeradwyo. Ond cymeradwywyd ef gan 
Dduw fel un cymwys i'r swydd. "Fy etholedig, 
i'r hwn y mae fy enaid yn foddlawn." Efe a'i cymer- 
adwyodd ef o herwydd ei gymwysder. ^ r oedd anwyl- 
deb mawr rhyngddynt erioed, ond edrychwyd yn fwy 
chwanog arno, sef ar ei gymwysderau. Hefyd cymer- 
adwywyd ef herwydd yr ymddiried oedd ganddo yn 
ei flfyddlondeb ef. TVrth ystyried y pethau a nodwyd, 
yr oedd pob cymwysder i un ochr gael dewis cyfryng- 
wr, ac wrth i ni edrych ar y peth canlynol gwelir y 
mater yn amlycach fyth. 1. Yr oedd ochr Duw yn 
ddi-fai yn yr hoU anghytundeb. 2. Gan yi* ochr hon 
vr oedd perfiEaith aduabyddiaeth o'r anghytundeb. 3. 
telw yr ochr arall oedd mewn golwg. Gallasai y Duw 
mawr nofio byth mewn dedwyddwch er i ni fod yn y 
gwaelod byth. Cymeradwy yw y Canolwr mawr; nid 
oes gan neb ddim i'w roddi yn ei erbyn. Hyfrydwch 
ei Dad oedd efe beunydd, ac ni throseddodd un amser 
ei orchymyn ef. Nid oes gan ochr y dyn ddim i'w 
roddi yn ei erbyn ef ; ceisiwyd at hyn lawer gwaith— 
"Y mae hwn yn bwyta gyda phechaduriaid." Pa 
ddrwfi: sydd yn hyny? Derbyn pechaduriaid. "Mae 
cythraui ganddo." Nac oes. " Dyn glwth," Nage. * 
" Y mae efe yn cablu." Naddo erioed. Gwnaeth ei 
Iwybrau trwy yr anialwch mwyaf dyrys; gwnaeth 
waith mwyaf cywrain mewn Cyfryngwr; datododd y 
cylymau mwyaf dyrys oedd yn sefyll rhwng y ddwy 
blaid, a gwnaeth y cwbl oedd yn gymeradwy. Yr oedd 
llygadu crafif arno drwyyr holl ymdriuiaeth, ac yroedd 



244 PREOETHAU. 

ei waith yn un dyrjs a cbywrain iawn, ond djwedir am 
dano yn ei hoU waith cyfryngol, " Yr hwn ni wnaeth 
bechod ;" hwn ni wnaeth ddim o'i le ; ni wnaetb gam 
ag un ochr.- Triniodd lawer ar bechod, a handlodd 
lawer ar bechadnriaid a'u hachos pechadarns. Daeth i 
ddeddfle y pechadur, i'w natnr, ac iV fyd ef, i ganol 
haint pechod, eto gweithredodd yn deg oblegid ei Dad, 
ei orsedd, ei ogoniant, a'i lywodraeth. O'r ochr arall, 
ni thaflodd achosy dyn droa y bwrdd; safodd yn sef- 
ydlogo blaid y peehadur. Gallem ddefnyddio geiriau 
y lleidr ar y groes ar uniondeb gwaith y Cyfryngwr, 
'* Hwn ni wnaeth ddim o'i le,'^ tuag atei Dad na phech- 
adnr, pan yn y canol rhwng y ddau leidr. Cymer 
bwyll, y pentewyn ; gwell i ti ddywedyd fel Pilat, 
"Mid wyf fi yn eael dim bai ynddo/^ Na, mi fentraf 
ddywedyd, nad oes bai ynddo. Ni welwyd cyfryngwr 
erioed eto beb gael ei feio, a thebyg nad oes neb heb eu 
beiau ; ond arosed pawb ddiwrnod digon goleu ; bydd 
y Cyfryngwr hwn yn eithaf difai. ! ^r anwyldeb a'r 
cyfiawnder fydd yn dysgleirio ar yr boll weithredoedd 
cyfryngol, fel y bydd yn hawlio cymeradwyaeth pawb* 
Gwaith penaf yr angelion a'r gwaredigion o hyny allan 
fydd rhyfeddu y cyfryngdod. Duw Ysbryd Glan a 
roddo oleuni ar y meddwl i ganfod rhyfeddodau y Cyf- 
ryngwr a'i waith. 

3. Y mae elw y Cyfryngwr yn codi o'r ddwy ochr. 
Ni allasai lai na gofalu am ochr Duw, canys ochrei 
Dad oedd ei achos ef ei bun, fel yr oedd efe yn Dduw; 
gwne^d cam a gorsedd Duw ac a gogoniant ei Dad, a 
fuasai gwneyd cam ag ef ei bun. Yr oedd arno rwym- 
au i edrych at ochr dynion hefyd, canys achos a mater 
ei frodyr oedd ganddo ; a'i ddyben oedd gwneyd teg* 
wch d phob ocbr. Cymerodd hoU drueni ei frodyr ar- 
no ei bun fel eiddo Duw; gweithiodd allan eu boll 
boll fanteision i'r ddwy blaid. Pel dyn gweithiodd 
allan fanteision ei frodyr. Hefyd yr oedd amod ac 
addewid yn rhoddi iddo fantais yn manteision y ddwy 
blaid. Yr oedd y dyn Crist lesu i'w anrhydeddu am 
ogoniant Duw a dedwyddwch dynion. Yr oedd amod 



PREGETHAU. 245 

y cyfamod yn cyfansoddi interest iddo yn ochr ei Dad. 
Ymrwymodd y Cyfryngwr yn y cyfamoa hwnw i wneyd 
pob peth yn iawn tuag at Dduw; yn wir, hyn ydoedd 
hanfod amod y cyfamod, sef tragywyddoJ ddiogelu 
Duw rhag colled, anghyfiawnder a sarhad. Dyma y 
peth mawr a godai o'r amod hwnw yn y cyfamod. 
Hefyd yr oedd addewid y cyfamod hwnw yn cyfan- 
soddi elw i'r Cyfryngwr am gyflawniad ei waith dros 
ddynion. Hanfod yr addewid hon oedd i'r Mab weled 
ei had, a chael ei ddiwalhi & had; gan hyny yn briodol 
y geilw yr apostol ef yn gyfryngwr y testament newydd, 
neu gyfamod gwell. Mae yn wifionedd amlwg fod go- 
goniant Crist ei hun o fewn addewid y cyfamod, yn 
dal perthynas a'r Cyfryngwr ; achubiaeth dynion oedd 
ei swm. Yn awr gwelwn fod dwy ochr y cyfamod yn 
dal i fyny anrhydedd y Cyfryngwr yn ei gyfryngdod. 
Hefyd yr oedd unoliaeth cariad Crist yn cyfansoddi 
meddiant iddo oddiwrth y ddwy ochr. "Fel y carodd 
y Tad fi, felly y cerais inau chwithau.'* Dyma gariad y 
Tad yn caru y Mab yn gariad y Mab yn cam dynion. 
" A charu o honot hwynt megys y ceraist fi.*' Dyma 
gariad y Tad yn earn dynion, lei y mae yn caru y Mab. 
! y plethiadau sydd yma, a'r cyfan yn dangos cyfadd- 
asrwydd Crist fel Cyfryngwr. Yn awr y mae yn rhaid 
y caiff y ddwy blaid chwareu teg, gogoniant yn y gor- 
uchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd, i ddynion 
ewyllys da. Y mae gogoniant Duw ac ewyllys da i 
ddynion wedi eu eosod am dragywyddoldeb o dan yr 
un diogelwch; o herwydd mae y cyfan dan ofal Ceid- 
Wad dyn, a hwn yn Dduw cadarn. Mae efe yn mhob 
peth yn gyffelyb I'w frodyr, fel y byddai yn drugarog. 
Y mae hefyd yn archoffeiriad ffyddlawn yn y pethau a 
berth yn 1 Dduw. Cadwodd y ddwy ochr yn wastad 
hyd y diwedd. 

Yr ail sylw fydd ar y cyfryngdod. Wedi bod yn ed- 
rych ar y gweinyddwr, y Cyfryngwr, deuwn yn mlaen 
i sylwi ar y cyfryngdod. rriodol yw edrych ar ei sef- 
yllfa fel canolwr. Yr oedd ofnadwyaeth a phwysig- 
rwydd yn perthyni'r sefyllfa hon — sefyllfa rhwng Duw 



246 PREGETHAU. 

a dynion. Adwy ryfedd oedd hon, ac yr oedd y pwys- 
igrwydd mwyaf yn yr hyn a wneid yn y sefyllfa hon. 
Gyda golwg ar y ddwy ochr, yr oedd pallu neu fethu 
o'r canlyniadau mwyaf arswydus i'r ddwy ochr ; ac yn 
wir, i'r cabolwr ei hunan hefyd. Methodd llawer cyf- 
ryngwr, pan nad oedd y canlyniadau yn bwysig i'r naill 
ochr na'r Hall, nac i'r canolwt ei hunan chwaith. Hef* 
yd yr oedd pethau mor bwysig yma fel na wnai geiriau 
a rnesyroau ateb y dyben. 

1. Nid oedd gan l5duw un Haw yn yr anghydfod — 
nid oedd efe iV feio am ddim o'r drwg ; yr oedd hyn 
yn gwneyd yr anhawsderau yn fwy, oblegid nid oedd 
symud na newid ar ochr Duw. Mantais naturiol yw 
hyn yn ami, ond nid felly yma. Demandio taledigaeth 
yr oedd Duw; ni symudai o'i le, ni ogwyddai ddim; 
ie, ni allai gyfarfod yr ochr arall ; ^wir fdd ei ewyllys 
da ef am heddwch, ond ni feiddiai er dim neshau yn 
mlaen, canys yr oedd cyfiawnder gofynol ar y ffordd; 
felly yr oedd yma waith mawr. 

2. Nis gallai Duw wneyd camag ef ei hun ; nis gall- 
asai oddet neshad pechadnr ato heb foddlonrwydd. Yr 
oedd y Duw mawr yn galw tri pheth ; yn gyntaf, cyf- 
lawn daliad, a boddlonrwydd am yr holl ddrwg a'r sar- 
had, ie, y golled oedd yn rohob pechod ; demandiai hyn 
gan y Cyfryngwr, neu nad oedd heddwch. Yn ail, yr 
oedd yn rhaid i holl bethau y cyfryngdod gael en 
gweithredu fel y byddai yr oil o Dduw gael ei ddangos 
mewn gogoniant Os yw pechod yn ddyled, os yw y 
dyledwr i gael myned yn rhydd, rhaid i gyfiawnder 
gael gwisgo ei offoniant yn ei ryddhad ef; os trosedd 
yw pechod, rhaid i'r ddeddf gael gwisgo ei gogoniant 
yn arbediad y troseddwr. Os anwiredd yw pechod, 
rhaid i uniondeb Duw belydru mewn gogoniant wrth 
arbed yr an wir ; os gwrthryfel y w pechod, rhaid i'r or- 
sedd fawr fod yn wen a mawr wrth arbed y gwrthryfel- 
wr. Pwysai hyn oil ar y Cyfryngwr. Yn drydedd, 
yr oedd yn rhaid i hyn oil gael ei wneyd gan y Cyf- 
ryngwr ei hunan ; gwaeddai allan yn y bwlch cyfyng, 
" O'r bobl nid oedd neb gyda mi !" Wei, beth a wnai ? 



PRBGETHAU. 247 

"Fy mraich fy hun a'm hachubodd." le, gwnaeth y 
blaid y gweithiai drosti eu gorea yn ei erbyn ; ac yr 
oedd y rhai goreu o honynt mor ddigymorth iddo, fel y 
cysgent yn y man cyfyngaf arno, Nid yw yn bosibl 
cael dyn i lawn fwynhad o Dduw heb i'r pethau rbyf- 
edd yma gael eu cwblbau hyd ymylon gofynion cyf- 
iawnder ; nid digon boll fawredd dwyfoldeb yn y cau- 
ol; nid digon boll awdurdod Creawdwr y bydoedd i 
orcbymyn heddwcb ; nid digon HoUalluawgrwydd 
Duw i wneyd i fyny rbwng y pleidiau ; ac nid digon 
Duw-ddyn i neidio i'r canol, gan waeddi heddwch j 
rhaid iddo wneyd i fyny y rbwyg a'i ufudddod a'i ddy- 
oddefaint — gwaredu drwy.iawn. Ni faddeuwyd iddo 
yr bailing leiaf ; ni arbedwyd ef yn y gradd lleiaf. 
Lie mawr, ofnadwy, oedd He y Cyfryngwr ; rbyw wag* 
le, gagendor beb dramwyfa drwyddo, ydoedd bwn ; 
drwy becbod yr ymrwygodd bwn; safai Duw ar un 
ocbr, a'r dyn ar yr ocbr arall, fel nad oedd yn bosibl i'r 
ddwy blaid nesbau at eu gilydd i wneyd beddwcb. 
Taflwyd miloedd ar filoedd o greaduriaid glan iV gwag- 
le bwn am filoedd o flynyddoedd, ond beb lenwi dim 
arno. Wei, meddai y Cyfryngwr, " abertb ac offrwm 
nie mynaist" i lenwi y gwagle, " wele yr wyf fi yn dy- 
fod." Buasai yn suddo yr boll angelion o'r golwg, beb 
leibau dim ar y gagendor. Ond mentrodd y Cyfryng- 
wr mawr i'r adwy, ao fe'i llanwodd bi ei bunan. Men- 
trodd Boas i le go bell ; ofnodd y cyfatbracbwr, a tbyn- 
odd yn ol; eto y mae yn dda genyf am dano byd 
heddyw, nid yn unig am wneyd cymwynas a'r Poabees 
dlawd, ond am mai cysgod o'r Cyfryngwr oedd. Lie 
tanllyd iawn oedd bwn befyd. Daliodd boll wres dig- 
ofaint Duw ; dywedai fod ei galon yn toddi yn ngbanol 
ei berfedd. Beth oedd gwres y digofaint dwyfol oedd 
yn berwi allan y cbwys gwaedlyd yn yr ardd. Edrych- 
web ar danllwytb y Hid yn fflamio nes difa abertb y 
ddynoliaetb, ! bobl, os gwnaed byn yn y pren Ir, 
beth a wneir i'r crin a elo i w afael ef ? ! mor ddy- 
chrynllyd y cyneuai y tanllwytb o noson y bradych- 
iad byd y gair Gorphenwyd ! Ond, ! diolcb, gwelaf 



248 PREGETHAU. 

ddiluw rhinweddau a haeddiant dwjfol berson yn llifo 
nesdiffodd y tanllwyth am byth. Gochelwch, ddyn-, 
ion, nesbau at y tdn ysol, ond mewn Cyfryngwr. Yr 
wyf yn teimlo dycbryniadau yn dal fy meddwl wrth 
edrych ar yr annuwiol druan yn rhuthro i gyfarfod y 
gwres arteithiol na dderfydd bytb. Lie noetb iawu 
oedd hwn befyd ; sefyllfa gwrthddrycb ymosodiad wedi 
ei 08od mewn He amlwg i bawb i saetbu ato ; ni feth- 
odd nn saetb a gyfeiriwyd ato a cbyrhaedd ei deimlad- 
au dynol ef. Braenarwyd y natur ddynol yn gwysau 
mor ddyfnion nes cyrhaedd a cbyffwrdd a cbraig ei 
Dduwdod. Ymgyfarfyddodd saetb any nefoedd, uffern, 
a daear ynddo. Nid oedd pn noddfa na Uocbes, na 
cbraig i ymguddio dani. 1 y rbengau mawrion a'i 
cyfarfu, ac eto efe a safodd ei bunan ar y prairie noetb ; 
cuddiwyd edifeirwob o'i olwg ; dy wedai ar dderbyniad 
pob ergyd, "Gadewob i*r rbai byn fyned ymaitb/' 
Pan ydoedd yr ymdywallt mawr arno, lledodd ei aden 
dros ei deulu ; ond yn y dryllio mawr a fu arno ef, 
gwnaed agen yn y graig i guddio pecbadur ; yma llecb- 
wn, yma y cawn fyw. 0, ddynion, diengwcb i gysgod 
y Cyfryngwr. Ynddo, ynddo I Bydded ef rbyngom a 
pbawb am bytb. 



PREGETH V. 

" Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed ef, sef madd- 
euant pechodau, yn ol cyfoeth ei ras ef." — Eph. 1:7. 

Mae yr apostol yma mor Uawn o'i fater fel nad yw 
yn boUol gadw at drefn, yn berwi allan betbau yn fatb 
o gymysgfa ; mae rbagluniaetbu ar ol sancteiddbad, 
ac y mae ffrwytb yr boll drefn fawr, sef mawl a gogon- 
iant ei ras ef o flaen prynedigaetb a maddeuant pecb- 
odau, Acbos mawr decbreuol pob petb a osodir yma 
yn olaf. Hefyd, mae yma gydgyfarfyddiad, cydgysyllt- 
lad, a cbydosodiad boll brif bynciau bywyd trgywydd- 
ol, o'r acbos cynbyrfiol, "cyfoetb ei ras,'^ byd y dyben 



mawrtliweddai^ "mawl gogoniimt isi tM^ Dyma*wmi>£» 
y 4, 6, 6, a'r 7 o adnodaq. 

1. Maie prynedigaeth yn golygn'trosglwyddiadmaddipv i » 
euant; felly, os prynoda Crist ei bobl, rhaid eu hod.}jiSLf^% 
meddiant arall, a rhaid fod y meddiant hwnw-yn gyl*» > 
iawnv Ni chollodd Duw ei feddiantcreadigolj.na-ha'wl^^o 
galw i gyfrif, and meddiant cyfiawndera daidf doredig f 
a olygir, ac mae y meddiant hwttyn'gyfiawn, ant hyny^ >- 
OS ilro«glwyddir dyn 1 fod JrnfeddiantGrirty rhaid: v 
prynn, a thaln. Bfefyd deallwn fod peehadimaiddeaxi^v 
lyw-odiitietli pechod a Satan, yn feddiaiit gattddynt^ on* i 
rhaid cael y pechadur o afael yrolL Yn awr, nmae^^ 
prynedigaeth yn cynwys dan beth. 1. Pr^nu irn^^n> 
dain. 2. Rhyddhau trwywayedn* Nid cymwys-dy^t* 
weyd, prynn trwy dal'u i bech«od a Satan, canys ottid j v?^ 
oedd y meddiant yn gyfreithlon, **prynu oddiwrth^.an»' if 
wiredd/' nid gan anwiredd^-^boddloni^y ddeddf a cfa?f-»^> 
iawnderj mewn taliad lawnol, nesgoUwngyn rhydd a * 
afael y condemmad a gyfansodd?vyd gan- droseddian- • 
wiredd; ao yna, wedi cael y troseddwr yn rhyddvfelV' 
hyn, nid oes na phrynu na thala gyda golwgiar fedd- • 
ian*t a gaftiel Satan ac anwiredd-^bwrw y cryf^-abfogiv; 
allan, !a thaflu' pechod o'r orsedd^-^wawidft yw hyn; «« 
Hefyd, prynn pechadur, <5anys efe oedd yn'eiddoardH,.: 
a'i lirosglwyddo y n feddiant Crist. Nid wy f yn credn;: . 
priodoldeb y dy weyd, prynn neb na dim, ond pecbad^v- 
uriaid, er fod dnwinyddion yn sdn am brynu madd-^f 
enant, pwrcasu yr Ysbryd, &c; Dywed Williams Pant^ j- 
y-celyn, "Pe brynodd i mi fwy na'r byd,'l &c;: Nid < , 
priodol hyn. Eiddo Duw yn nghyflawnder ei drefa- . 
fawx^o ras, ydyw ac ydoedd pob peth iachawdnrriaetfcv i 
Llaweir mwy anmhriodol fyth yw prynu bendithion'^ 
tymorol. Eiddo y ddeddf a chyfiawnder i'w gosbt oedd 
y pechadur, a chyn y gellir cael hoU bethau y drefn a 
pheohadur at eu gilydd, rhaid cael hyn^ rhaid prynu y ^ 
pechadur yn rhydd, canys ni all dim ddyfod i afael y 
condemniedig; ni all Duw gleimio y pechadur fel ag i 
roddi iddo boll bethau ei drefn o ras heb ei brynn yn 
rhyddy "Crist a'n Uwyr brynodd oddiwrthfelldithy 



250 l»RBQ£THAtT. 

ddeddfl'' Nid oedd eisibu, ac nid oes posibl, pryna 
oddiwrth ufudd-dod iV ddeddf fel rheol Uwyr brynHj 
hyny vw, rhyddhan, trwy roddi i'r ddeddf yr eithafioa 
gwerth a ofynid ganddi oddiwrth y pechadur. Pa 
fodd ? " Gan ei wneuthur yn felldith drosom/* Ba 
oddefoly "gan ei wneuthur/' being made, gan Dduw y 
Tad. Efe a aeth dan, a ymgrymodd, a ddyoddefodd y 
felldith gosbawl, mor llwyr fel y mae y gair cryfaf sydd 
yn bosibl gael byth yn cael ei arfer, set i Grist gael ei 
wneydy nid yn unig yn felldigedig, ond yn felldith. 
Yn yr un yetyr y dywedir iddo gael ei wneuthur yn 
bechod. Arferir y gair i ddangos eithafion perffaith a 
Uwyrder. Pwv wnaed yn felldith ? Crist ei hun, dros- 
om ni, yn ein lie ni ; gan hyny efe y w yr lawn^ sef un 
yn ein lie ni, Yn awr, dyma y troseddwr yn rhydd, 
ar hlatform rhydd, wedi ei ryddhau yn d^g, oblegid 
cael un yn ei le. Dyma Iwyr brynu. Beth wed'yn ? 
"Fel y aelai bendith Abram — fel y derbyniem addewid 

Jr Ysbryd,'* gan hyny, nid prynu yw. xr oedd y rhai 
yn yn barod, ond cael y pechadur a'r felldith yn 
rhydd o afael eu gilydd. Un sylw eto, sef y perygl, 
wrth ddesgrifiio Crist yn bechod ac yn felldith, i hyn 
argraffu ar y meddwl syniadau sydd yn terfynu ar 
gabledd, mewn dau beth. 1. Fod gan bechod fwy o 
afael ar Grist na bod dan bechodau yn gyfrifol, ^an y 
dywed y Beibl ei fod yn bechod a melldith. A doaeth 
y pechodau ddim yn nes ato, ac yn fwy eu gafael na'r 
cyfrifiad o honynt arno ? Y mae rhai duwinyddion yn 
ymylu, debygwn i, ar gabledd y fbrdd hon. Dywed 
Luther fel hyn, " Rhagddy wedodd y prophwydi y 
byddai i Grist ddyfod y troseddwr nxwyat^ yn llofrudd, 
yn odinebwr, yn lleidr, yn gablwr, ie, y pechadur mwyaf 
yn yr hoU fyd, ac o'r holl bechaduriaid efe oedd y 
mwyaf." Mae iaith fel hyn yn gabledd ar Fab Duw: 
Nid oedd Luther yn deall y cyfrifiad. 2. Yr eithafedd 
arall yw, fod pechod wedi didoli y Tad a'r Mab oddi- 
wrth eu gilydd — bod ysgariad o angenrheidrwydd yn 
cymeryd He, nas gallai undeb y personau ddal pan yr 
oedd yr Ail Berson wedi cael ei wneuthur yn bechod a 



^ PRBGETHAU. 251 

melldith. Ehaid gochel yr eithafedd hwn ; mae yma 
gabledd. Gwir fod yma ddirgelwch na allwn ni ei am- 
gyffred, a gwir hefyd fod yma ddidwylledd a Uwyrder 
yn ymddygiad y Tad at bechod yn ei'Fab; gwir hefyd 
fod yma gadernid tragywyddol yn nhrefn achub ; nid 
arwynebol ac ysgafn yw dim, creigiau cedyrn yw hoU 
ddirgelion a gweithredoedd y cadw trwy Grist — angen- 
rheidiol yw hyn, canys y mae Duw yn ei brofi ef i'r 
eithaf, ac y mae anfeidrol bwys gogoniant Duw a 
chadwraeth dyn yn gorphwys ar y graig hon. 

II, Oynwys y prynedigaeth — y mae yn un o eiriau 
mwyaf y Beibl; hwn a'r gair iachawdwriaeth yw y 
ddan air rhyfeddaf. 1. Pryniad haeddol mewn taliad ; 
atebwyd pob gofyn, llanwyd y gwagleoedd mewn tal- 
iad— y gulf fawr ofnadwy a agorodd pechod, fel nad 
oedd bosibl i Dduw a dyn gydfyw; llanwyd y gwagle 
hwn A pherflfaith ufudd-dod, perflfaith ddyoddefaint, a 
thrwy hyny gwnaed perflfaith foddlonrwydd ; a hwil 
yw y taliad — ^lleriwi y rhan orchymynol o'r ddeddf, sef, 
gwna hyn. Darfvddodd melldith y ddeddf mewn dy- 
oddef a marw. iJyma daliad mewn dyoddef y felldith, 
yr hon a haeddwyd trwy drosedd. Mae pechod yn 
ddyled, gelyniaeth a bai; yn nhaliad y prynedigaeth 
safodd Crist gan gyfateb i'r tri hyn. Ar gyfer dyled 
safodd yn Feichniydd, ar gyfer gelyniaeth safodd yn 
Gyfryngwr, ar gyfer bai neu drosedd safodd yn Arch- 
offeiriad; ac yn y tair sefyllfa hyn y mae ynddo bryn- 
edigaeth trwy daliad. Yr oedd yn rhaid cael y tri hyn 
cyn yr oedd yn bosibl cael y dyn yn rhydd trwy bryn- 
edigaeth, canys dyled, gelyniaeth a throsedd, oedd y 
rhwymynau cryfion oedd yn dal y pechadur gan gyf- 
iawnder a deddf, fel nad oedd yn bosibl ei gael yn 
rhydd ond trwy daliad; felly, prynedigaeth haeddianol 
trwy daliad yw y prynedigaeth sydd yn ^ghrist lesu. 
2. Prynedigaeth rhinweddol a chymwysiadol mewn 
rhydd hau yn weithredol. Mae y cwbl yn iawn gyda 
Duw byth mwy, o ran y gwrthddrychau yn y pryned- 
igaeth haeddianol, ac mewn amser dygir iioll bethau y 
prynedigaeth haeddianol iV gafael, nes eflfeithio tragy- 



r 



1^2 PBB0BTHAU. 

wjddol irddhad' gweithredol. Mae Pen-^ftrglirf ddiaeth 
yn gweithredu yn amser j rhyddhad hwn — rhai yn y 
groth, rhai mewn babandod, &0.9 rhai bron yn niwedd 
eu dyddian; ond y mae prynedigaeth haeddianol yn 
rhwymo, ie, Pen-arglwyddiaeth, fr gwrthddrycbau 
ddyfod i afael pob rhyddhad a mwynhad. Bam yn 
rhyfeddn uwchben hyn. Pa fodd y goddefir gwrth- 
ddrycbau jr prynedigaeth i ymladd 6, Daw, i gyflawni 
pechodan, i wasanaethu y diafol, fta, am fiyayddoedd; 
pan nad yw Daw yn bwriada eu damnio, nid oes dim 
iV ddyweyd> ond sefjU awchben hyn a syna ; ond 
cymer yr arfaeth ddigon o ofal i'w daJ' cyn iddynt 
fyned i'r gwaelod. Bu agos i'r Ueidr fyned drosodd. 
A ydyw ef yn an o'r prynedigion? ydyw; wel, aiff 
droBodd; nac aifEl Efe a gablodd wedi dechrea hong- 
ian ar y pren, do, fe'i collir; na wneir, edrychaf fi at 
hyn, medd Daw; daw yn rhydd ar fy Ilyfraa i. Yn y 
fan gafaelodd y prynedigaeth haeddianol ynddo, a hoU 
rinweddaa hon yn effeithio prynedigaeth ryddhaol 
iddo. Byddi yn mharadwys heddyw. 3. Prynedigaeth 
iachao] ; prynedigaeth gymwysiadol yw hoU waith yr 
Ysbryd. Mae byrach amser lawer ar rai na'a gilyod 
yn haa, ond perffeithrwydd prynedigaeth yw adgyfod- 
lad y coi ph, " Gan ddysgwyl y mabwysiad," neu y pryn- 
edigaeth ; sef gorpheniad pob peth oedd angenrheidiol 
1 wneyd y pechadur yn fab— a beth yw y gorpheniad ? 
"Prynedigaeth y corph." Seliwyd a sicrhawyd hwynt 
hyd ddydd y prynedigaeth. Yr Ysbryd GlAn yw yr 
ernes, sef gwystl ein hetifeddiaeth. Beth yw yr eti- 
feddiaeth? Holl flfrwyth y prynedigaeth. Dros ba 
liyd y bydd y tenia heb ddim ond yr ernes? "Hyd 
bryniad y pwrcas — hyd gyflawn ryddhad o'r meddiant a 
brynwyd — ihe redemption of the purchased possession. 
IIL Pridwerth y pryniad, " Ei waed ef." Yn awr, 
pan ystyriom natur y caethiwed, grym gafael yr hwn a 
ddaliai yn gaeth, a pherffaith ymddifadrwydd y caeth 
tuag at wneyd dim er ei ryddhad ei hun, ie, action y 
caeth yn erbyn ei ryddhad ei hun ; wrth ystyried y 
pethaa hyn, rhaid cael rhyw beth mewn lawn er 



PSEGSTfiAU. • 253 

4ffeithio pryaedigaeth. Ni isiddiai deddf a chySawn- 
der gynorthwyo dim i eflfeithio y rhyddhad, ie, hwy 
oedd yn dal eu gafael gadarnaf. Dyled, bai a gelyn- 
jaeth oedd yn y radd eithaf a gwaethaf. Mae pob 
eithafion yn y tri. Gelyniaethn heb un achos na rhes- 
wm, na gobaith eniil dim wrth ymladd. Dyled, heb 
un esgus i roddi drosti, a dyled yn cyraedd dros der- 

, fynaa meidroldeb. Mae dyled ar hyd y byd yma yn 
rnifo miliwnan a biliwnan^ ond hon syda yn anfeidrol. 
Baiy trosedd heb nn dim ynddo ond drwg — mae eithaf- 
ion yn y tri. Mae y caeth ei hun hefyd yn mhob eith- 
afion; ni fedd y teimlad Ueiaf o ofid am ei gyflwr, 
gweithreda yn egniol i drymhau ei gadwynaa, gwna 
hyny yn wirfoddol, ymlawenycha mewn sicrhau ei 
gyffion^ a'r cwbl o'r petiiau hyn yn cael eu dwyn yn 
mlaen gan y pechaduryn groes i'r Bod Anfeidrol; gan 
hyny, priodol y cwestiwn, " A ddygir y caffaeliad oddiar 
y cadarn?" Gwneir. Beth yw y gwerth a'i rhydd- 
haodd ? Ateb, " Ei waed ef/* Dim mwy nid oedd iV 
gael^ a dim Uai ni wnai y tro. Peth mwjaf y deyrnas 
anianol yw gwaed^ peth mwyaf Grist oedd ei waed. 

. Hanfod prynedigaeth yw gwaed. Gwaed, bywyd — 
*>Gan f»rw ti a fyddi farw," Yr oedd holl allu, cyf- 
iawnder, anghyfnewidioldeb, a hunan-ddiffyniad Daw 
tu cefn i'r gair hwn ; cyn y gellid ei droi yn ol rhaid 
oedd concro, dadymchwel, ie, dadwneyd y Daw mawr, 
gan hyny rhaid cael gwaed. 

1. Ei waed ef — gwaed Crist. Pa beth yw yr abstract 
a ddeallir wrth waed Crist. (1.) Ei gnawdoliaeth rhyf- 
edd, gelwir hwn, cig a gwaed, cnawd a by wyd, corph 
ac enaid — yr einioes yw y gwaed; felly dynoliaeth 
gyfan oedd yn angenrheidiol. Y mae y gwaed yma yn 
cynwys un rhan am y cwbl. (2.) Ei ufadd-dod di- 
fwlch; y ddynoliaeth oedd yn ufuddhau, ac yr oedd 
rhinwedd haeddianol yn ei ufudd-dod. (3.) Ei ddy- 
oddefiadau ofnadwy; y bywyd, y gwaed oedd yn y rhai 
hyn. Marw yw eithaf pob dyoddef. (4.) Ei angau 
ingol ; rhaid oedd cael bywyd, rhaid oedd cael gwaed, 
Yr oedd yn angenrheidiol i gymeryd dynoliaeth o her- 



-. 1 



364 PBBOETHATT^ 

wydd dan beth. (1.) Fel y byddai yn berthyni 
rhaid oedd cael cyfathrach tnapi^ at brynn ; ni bnasai 
dyoddef mewn natur arall yn ddim i ni, le, pe bnasai 
bosibl i Orist sefyll jn ein deddfle ni heb fod yn ein 
natnr ni, ni bnasai ei nfndd-dod, el ddyoddefiadan a'i 
farw yn ddim i ni. Cyfathrach oedd i actio mewn 
rhyddhau yr etifeddiaeth, priodi y weddw, a dial y 
gwaed. (2.) Rhaid oedd cael dynoliaeth cyn y gellid 
cael gwaed. Gwir y dywedir gan rai, gwaed Duw^ ond 
traws-enwad yw hyn, ac hefyd oblegid undeb Duw a 
dyn yn y dyn Crist lesu ; ond priodol waed dynoliaeth 
oedd. Hefyd, rhaid oedd cael person dwyfol. {I.) I 
roddi haedciant a rhinwedd yn y gwaed — gwaed aynol 
o ran ei ddefnydd, ond dwyfol o ran ei haeddiant a*i 
rinwedd, a hyny oblegid undeb y ddynoliaeth a*i Ddwy- 
fol berson. "Yr oedd y fath agosrwydd yn undeb y 
ddynoliaeth a'r Ddwyfoliaeth, a'r fath effaith gan y 
Ddwyfoliaeth ar weithredoedd y ddynoliaeth, fel y gel- 
wir y gwaed yn waed Duw, nid yn unig gan dduwin- 
yddi'on, ond gan y Beibl hefyd — 6ugail egiwys Dduw, 
"yr hon a bwrcasodd efe 4'i waed ei bun — ei briod 
waed." (2.) Bhaid oedd cael Dwyfol berson i ymgynal 
dan y baicn mawr, oedd mor drwm, fel y buasai yn 
suddo pawb a phob peth i ddyfnderoedd anadferadwy 
byth. Yn y Ddwyfoliaeth caed Craig dan y pwysan — 
cloddiodd yr ergydion trwy y pridd nes dyfod at Graig 
— braenarodd y gosb ar y ddynoliaeth nes dyfod mewn 
contact d Duwdod — sigwyd sawdl dynoliaeth nes aeth 
y pwysau drwyddi, a chaed gafael ar Dad tragywyddol- 
deb o tanodd, ac arno ef y arosodd y baich aofeidro}. 
Wele yma yn awr bridwerth y pryniad, gwerth gollyng- 
dod ; y pris anfeidrol a gafwyd yn mywyd a marwol- 
aeth y Cyfathrach wr. '^ Nid a phethau llygredig y'ch 
prynwyd, ond a gwerthfawr waed Crist — Oen difeius a 
difrycheulyd." Oen^ gan gyfeirio at oen y pasg — di- 
feius, ei berflfeithrwydd, A'i waed gwnaeth yn gyflawn 
bethau y goel dan yr hen oruchwyliaeth. (1.) Prynodd 
ei frodyr tlodion ; prynu ei frodyr a wnaeth Crist, brod- 
yr mewn cyfamod o gynrychioldeb, brodyr mewn un- 



t»R£aETfiAtr. 255 

deb deddfol o ddirprwyaeth, brodyr mewn perthynas 
naturioly yr un cig a gwaed. Ownaeth Boaz yn dda, 
ond gwnaeth Grist yn well. (2.) Dialodd waed ei 
frodyr. Bu yn galea ar ddiafol ar Golgotha, diwrnod 
prynu ei frodyr <^d diwrnod dial en gwaed, ie, bydd 
Mab Daw yn dial gwaed ei frodyr ar y diafol am byth. 
Nid wyf yn meddwl y buasai cosbedigaeth y diafol yn 
debyg y peth y bydd, oni ba'i yr hyn a wnaeth i frodyr 
lesn Grist (3.) Agorodd y ffordd i gael yr etifeddiaeth 
.yn ol. Dywedai y cyfathrachwr wrth Boaz, "Ni allaf 
ei ryddhau i mi, rhag colli fy etifeddiaeth fy hun ;*' 
ond am Grist, rhyddhaodd yr etifeddiaeth heb goUi ei 
etifeddiaeth ei ban ; gwir iddo waghau ei hun, a dyfod 
yn dlawd, er fod yr holl bawl ganddo yn mhob man, 
ac erbyn heddyw y mae yn y gogoniant oedd iddo 
gyda'i Dad cyn bod y byd, ac etifeddiaeth lawr, sef 
Duw yn yr oil yw, yn rhydd iV frodyr, ac y delai 
bendith Abram. Ond cofiwch, costiodd iddo ei waed. 
Cyn y gallai gael yr etifeddiaeth yn rhydd, rhaid oedd 
ei wneyd yn lelldith cyn y delai bei^dith Abram. (4.) ' 
Oodi hfid I'r weddw, Galwyd mab Boaz a Kuth yu 
Obed, gwas, er cofio yr hen gaethiwed, a gwlad Moab; 
prynedigaeth, gwaredigaeth, a chofio byth y dyfnder- •. 
oedd; ond bydd yr had yn aneirif, fel y ser a'r tywod. 
(1.) O gariad cryf a ddygodd Grist i'r fath ddyfnder- 
oeddl Nid oedd rhwymau ar Boaz, ond gwnaeth. Yr 
oedd cariad Crist mor gryf nes ei ddwyn i^r dyfnder- 
oedd, ie, Uywodraethodd cariad Crist gyfoeth gras 
Duw. (2.) werth gwaed — nid wyf yn meddwl mai 
cydbwys yw gwerth y gwaed a brynodd a gwerth y 
gwrthddrychau a brynwyd, eto rhaid gochel dyweyd y 
gwnai Uai y tro yn anfeidroldeb y demand^ a hyny o 
herwydd sefyllfa y gwrth Jdrychaii ; eto mae cyfiawn- 
der yn hyn, ni allai y Duw mawr ddemandio mwy na 
chynawnder; safai ar y platform hwn i edrych ar an- 
feidroldeb y pridwerth, heb ymchwilio i leoedd dirgel 
Duw. (3.) Gan mai prynedigaeth trwy waed ydyw, 
mae yn glir byth yn llyirau Duw, canys aeth i mewn 
i'r cysegr trwy ei waed ei hun, gan gael i ni dra^ 



256 tBfi^BfltAtr. 

gywyddol ryddhad. Mewn dnll o ddyweyd, cairwyi^'^ 
drysan y cysegr pan ymadawodd oddicartref, wedi idd<9 • > 
signio y fond i gyflawni gwaith y prynedigaeth^ ac 
nid oedd a'u hagorau ond ei waed ei hun ; ond gwelwn' 
ef oddiar fynydd yr Olewydd yn dychwelyd yn ol yn ei *, 
waed, a'r boll byrth yn agor oM flaen, ac nid oes can 
mwy byd oni ddelo boll wertb y gwaed i mewti — ira^ * 
gywyddol ryddhad. 

Mae yn yr adnod hon grynboad rbyfedd o bethati 
mwyaf iachawdwriaetb. 1. Cyfoeth grae. 2. Gwaed ♦ 
lesu Grist. 3. Prynedigaetb. 4. Maddenant peobodaa^ « 
Dyma bed war petb mawr iawn, ie, petbau mwyaf Du^.i* 
Mae yma befyd gysylltiadau arddercbog iawn; mae y - 
cysylltiadan yn naturioh ac annaturiol ymddangoe-^^ 
iadol. Yn gyntaf, Cysylltiadan naturioL 1. Cysylit- * 
iad prynedigaetb & gwaed. Mae yn bwn yn naturial, - : 
lawn, pryniad a tbaliad. Adnabyddir byn yn y byd •> 
masnacbol, ac yn yr ystyr yma nid wyf yn gweled •- 
niwed mewn dyweyd prynedigaetb fasnacbol. Pryn- - 
iad a gwertb sydd yn y testyn — nid rbyw betb gwerth- 
fawr, valuable consideration, ond gwaed, bywyd. 2. 
Prynedigaetb a maddeuant Y meddwl i'r gair pryn-v 
edigaetb yn ei ystyr gyfyng, yw rbyddbad caetbwas -i 
trwy iawn, felly mae prynu mewn rbyddbau trwy lawn^^ 
yncynwys prynedigaetb a maddeuant y testyn; yn 
byn y mae cysylltiad naturiol. Yn ail, Mae yma gys- 
ylltiadau annaturiol ymddangosiadol — ^prynedigaetb 
trwy daliad a maddeuant; os prynwyd ac os talwyd, 
pa modd y madden wyd? (1.) Wrtb faddeuant, yn 
gylFredin, y meddylir rhyddhad, ac felly mae yma gys- 
ondeb. Nid yw prynu caetbwas beb ryddhau yn waith 
cyflawn. (2.) Maddeuant i'r troseddwr y w y pridwertb 
yn cael ei roddi o'i blaid. If mae y cwbl yii faddeuant 
i'r troseddwr gan y Deddfroddwr, ond 4 Dirprwywr y 
troseddwr yr oedd Duw, barnem, yn trin mater mawr 
prynedigaetb mewn taliad. Dau betb mawr y cyfamod 
yw prynedigaetb a maddeuant. Duw Dad, fel plaid « 
yn y cyfamod, yn gofyn pridwertb y taliad — yn gofyn 
gwaed, yn gofyn prynedigaetb trwy daliad ; Duw Fab, ^ . 



PREGBTHAU. 257 

yn y cyfamod, yn gofyn maddeuant, rhyddhad y caeth, 
o herwydd fcaliady prynedigaeth ; dyma swm y cyf- 
amod tragywyddol. Yn awr, y mae yma gydgyfar- 
fyddiad, cydgordiad a chydweithrediad y pedwar peth 
rhyfedd hyn ; mae pob peth yn cymeryd ei le yn natur- 
iol, beb fod y naill yn treisio y Hall, ac ni byddai y 
gadwyn yn gyfan heb y pedwar. Yn nesaf, ffynonell a 
gwreiddyn yr oil — cyfoeth ei ras, oddiyma y cyohwyn- 
odd y cwbl. Diau tod cytoeth o ras yn hanfod Duw; 
pe na buasai trefn achub mewn bod, buasai cyfoeth o 
bob peth ynddo yn hanfodol. !Nid yw yn perthyn i ni 
wybod, a fuasai nen ni fuasai cyfoeth ei ras yn cael ei 
amlygu oni ba'i trefn achub y truenus. Hefyd, cariad 
a alwodd allan y cyfoeth hwn, "felly y carodd, fel y 
rhoddodd." Mae swn mawr ac eang yn y geiriau hyn, 
"cyfoeth ei ras." Beth yw holl drueni y byd yn 
ngwyneb hwn? Yr oedd y fath nerth mewn gweithio 
allan gyfoeth ei ras, gan gariad, fel nad oedd dim a 
safai o'i flaen, i'e, ni allodd cariad dwyfol y personau at 
eu gilydd rwystro y ffrwd hon i dori allan, "yr hwn 
nid arbedodd ei briod Fab." Paham? am fod nerth, y 
cariad yn ffrydio allan gyfoeth y gras. Ni bu cymaint 
o rwystrau erioed ar ffordd cariad i weithredti ag a fu 
yma. 

*- Yn nesaf, trysordy y prynedigaeth yn Nghrist lesu, 
"yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth," nid yn unig 
prynodd d'i waed, ond y mae y prynedigaeth ynddo, 
Mae prynu a thalu a cholli drachefn wedi bod, ond y 
mae y prynedigaeth yn arcs yn Nghrist lesu, " yn yr 
hwn y mae." 1. Haeddiant a rhinwedd arosol ei waed 
sydd yn cyfansoddi gogoniant a diogelwch y teulu 
mewn gogoniant. Bu dynoliaeth mewn gogoniant ac 
anrhydedd o'r blaen, "ond dyn mewn anrhydedd nid 
arosodd;" ond yr ail waith, y mae parhaus haeddiant a 
rhinwedd y prynedigaeth yn gylchau tragywyddol am 
ogoniant y nef, ac am y teulu mewn gogoniant. Oen 
wedi ei ladd a fydd byth ger bron yr orsedd fainc, a 
holl haeddiant a rhinwedd ei farwolaeth a'i waed yn 
cementio holl ororau gogoniant byth, fel na bydd yn y 

R 



258 PREGBTHAU, 

mansion mawr un rhwyg mwy — "crynhoi yn nghyd 
yn Nghrist holl bethau y nefoedd (angelion) a holl 
bethau y ddaear (dynion) ynddo ef." Oh! ddiogelwch 
byth — "yn yr h\^n y mae i ni brynedigaeth/^ 2. Yn- 
ddo y mae holl sicrwydd a modd parotoi i ogoniant. 
Dyma feddwl y testyn, debygaf. Ynddo y mae defnydd 
cyfiawnbad a sancteiddhad. Efe yw y trysordy mawr 
o'r hwn y mae yr Ysbryd Gl&n "yn cymeryd ac yn 
mynegu." Nid wyf yn meddwl fod bywyd ysbrydol y 
saint yn anfarwol ynSdo ei hun; y maeei wreiddyn a'i 
gynhaliaeth ynddo ef — bywyd a guddiwyd yw. Y mae 
J prynedigaeth yn Nghrisfc, a'r saint yn Nghrist, rhaid 
1 urist, a'i brynedigaeth, a'i ras, ddarfod am danynt 
cyn y collir y rhai sydd yn credu. Beth yw pethau y 
ddaear iV cydmaru d'r pethau hyn ? Pa bryd y daw 
gwerth y pethau hyn i olwg trigolion y byd ? Pwy 
fedr chwilio i eithafion dyfnderoedd y pethau hyn? 
Tragywyddoldeb eang a'i lon'd o bethau cyfoeth gras, 
yn llon'd holl lestri mawrion gogoniant. Boed profion 
prynedigaeth trwy waed yn dysgleirio yn llon^d ein 
bywyd; aroswch, gyfeillion, yn y wlad dda hon, Dau 
sylw eto. (1.) Mathrwyr gwaed Mab Duw fydd y tru- 
einiaid mwyaf truenus yn uffern byth. (2.) Mawryg- 
wyr gwaed Mab Duw fydd y bodau mwyaf gogoneddus 
yn y nefoedd byth. O'u nifer, O Arglwydd, gwna ni oil. 



DIWEDD. 



aw 



:t ? •)t,^^ 



\ 



